| It WV URI 


W E. D D I. 


I gyfarwyddo yr Anghyfarwydd yng- 
hylch y Ddyledſwydd fawr hon, ar 
y Llwyddiant o bai un, gyd 4 Dow, 
y mae — Jechydwriaeth 
dyn yn ſefyll, fel na ddylai neb i 
elgeuluſo Gweddi (mewn Amſer 


cymmeradwy) ag a ewyllyſio fod 
yn gadwedig. 


Gan y Parchedig Mr GRIFFITH JONES, 
Gynt Perſon Llandowror yn Sir Gaerfyr 


— 
— 


Yr AIL ARGRAPHIAN 


1 PEDR iv. 7. 
Diwedd pob peth a nesdodd, am Hynm byddwch ſabr, 


a gwiliadwrus i i weddiau. 
SALMAU xxxii. 6. 


Am hynm y gweddia pob Duwiol arnat ti, mn yr 
Amſer yth geffir : yn ddiau yn Amſer Llifeiriant 
Dyfroedd mawrion, ni chaͤnt nesdu atto ef. 


— — — 


2» 


VI" 
* 


L I Un D141 ll, 


Argraphwyd gan ] a W. Orrix, ym Martholomew-Clzs, yo 
agos i Weſt-Smithfield. = DCC LXII. 


: 
7 


| 
; 
: 
1 


RH AG VMA DRO PDD. 


V. A E dychryn arnaf i feddw! mor echrydus to 
cyflwr dyn annuwiol ! Pe gellid agor ei lygaid ' 


i wweled ei berygl, fe barai yr olwg honno iddo lefain 
yn chwerw jawn gan ddywedyd, Beth a wnaf fel y 
byddwyf cadwedig ? A pha gyngor grell a allem 
roddi iddo, na dywedyd wribo fel y dywedodd yr 
Apoſtol Pedr wrth Simon y Swynwr, (Act. viii. 22.) 
Edifarhi am dy ddrygioni, a gweddia ar Dpuw, 
a faddeuir i ti. Cams y mae yn ddigon byſbys i bawb 
ag y feddant wir wybodaeth yn yr yſgrythyrau ſanc- 
taidd, fod pob dyn yn parbdu yn annuwiol, yn anu- 
fudd i DDuw, à than ei daigofaint a'i felldith ef, ie 
n ddirds, yn ddifendith yn ddiyſtiyr o GRIST, yn ddi. 
argoel o waith yr adenedigaeth ar ei enaid, yn ddi- 
obaith, ac yn ddiſail i ddiſawyl bywyd tragywyddol a 
maddeuant pechodau, ag a barhio yn ddiweddi. Ac 
yn gymmaint mai o eifiau medru, y mae llauer yn 
eidio gweddio; tybiais yn gymmwys (nes caffont 
gyfarwyaddiad ychwaneg) i gynnyg y Furſiau byn o 
weddiau i'r rhai a ſo'n ewyllyſzar i harferyd, au 
dy/gu ar eu cif, 0's gallant, gan eu cyfaddaſu a 
newidio fel y gwelont yn fwyaf OJemarys, yn aͤl ybd 
en bachos a 1 ur yn goſyn; a'u tal. ſyrru hefyd 0's 

A 2 gwelant 


* 


———⏑ -. teins 
— 


vu poenau tragywyddo! y d. weddi. 


(iv) 
gwelant y furfiau byn yn rhy hir: canys y mae yn 


haws i'r anwybodus eu byrhau na*u hyſtyn, O her 9 


wydd hynny y lluniais hwy mor helaeth : ac felly y 
deuant bob yn ychydig i ddyſgu oddiwrth eu profiadau 
au hachoſion eu bunain, i weddio heb un ffurf. Ac 
befyd, er bod y gweddiau hyn wedi eu cymbwyſo i un 
yn neillduol ar ei ben ei hun; etto ar & eu dyſeu yn 
gyfarwydd, au mynych arferyd, gallant yn hawdd eu 
cymbrey/o trwy eu deall eu bunain, at eu harferyd pan 
fo pawb o'r teulu yn gweddio ynghyd ; trwy gyfnewid 
y geiriau hynny, i arwyddocc 'u amryw, y rhai a 
ddodwyd yma i aruyddocc u ond un yn unig. 
Attolwg ddarllenydd mwyn, na hdd na diog na 
drofal ynghylch y gwaith o weddio, Nid oes yn yb d 
waith mwy manteiſiol oi wneuthur yn dda; canys yna 
ti a ennilli fafr Duw, a theyrnas Nefoedd. Ac am- 
hofſibl yw digwydd y cyffelyb golled ag a ddaw o ballu 
geveddio, neu weddio yn efgeulus : canys y mae yn ficcr 
y cyll y cyfryw ei enaid ei bun, Ac yna, pa les neu 
ennill a ui jawn am y colled bonne? Canys pa 


. lesad i ddyn o's ynnill efe yr holl fyd, a cholli ei 


enaid ei hun? neu pa beth a rydd dyn ya gyfnewid 
am ei enaid ? Mat. xvi. 26. Gwybydd befyd fod 
gweddi'n prezethu, ſef yn dyſgu i ddyn pa wead i y; 
gan mai dyled din y llafurio yn orcheſiol ynghylch y 
pethau ag y mae'n gweddio am danynt, a threfnu ei 
fuchedd yn gycfynniol 1 weddi, os myn efe Iwyddo 
a bod va ddiragrith ynddi. Ni thybia neb yn ormod 
o Veen, dd ſen gweddie, ag a yflyrio mor annioddefol 


BOREU OL 


yn 
er- 
y y 
lau 


| 8 | tern tet 4 
py 
ace? Ry 3 
B OR EU OL WE D DI. 


CFP 


KKK Dp w trugarog, yr hwn wyt yn bre- 
5 O - ſennol ymhob Man; dy fawredd ſydd 
e yn anfeſurol, a' th berffeithrwydd yn 
anfeidrol. Llenwi yr wyt y Nefoedd 

a'r ddaear, ic Nefoedd y Nefoedd ni all gynnwys 
mo honot. Dy lygaid ſydd ymhob lle yn gweled 
y drwg a'r da; yr wyt ti, y Duw ſanctaidd a 
gogoneddus, oddi amgylch i mi y man hyn, yn 
agos attaf, ac yn edrych i'r tu mewn fy nghalon. 
Ni's gall neb fod ym mhell oddi withyt ti, na 
dim fod yn guddiedig rhagot; canys ynot ti y 
mae pob dyn ya byw, yn bod ac yn ſymmud. 
Dymunaf gennad a chymmorth i ſyrthio i lawr 
o'th flaen ar liniau fy nghorph a'm henaid yn enw 
a chyfryngdod dy Fab Jesv, i gyfaddef wrthyt 
fy halogrwydd cywilyddus, a thrueni greſynol fy 
nghyflwr: Canys yr ydwyf wrth natur dan dy 
ddigofaint di, ac yn haeddu barn o ddamnedig- 
acth dragywyddol oddi wrthyt. Daethum i 'r 
byd hwn dan lùn a delw'r diafol ar fy enaid, wedi 
colli delw ac argraff dy ſanQteiddrwydd di, yr hyn 
o'th ras a ddodaiſt ar ddyn yn y dechreuad; gan 
i bawb o'm rhieni naturiol, o'r cyntaf hyd y cyf- 
A 3 | neſaf, 


5 
pl 


(6) 
neſaf, o gwymp Adda hyd yma, chwanegi gwrth- 
ryfel a phechod i'th erbyn; a throſglwyddo 'r 


gwenwyn marwol o hon i' gilydd. Och! min- 


nau hefyd a anwyd a phlä'r gwahanglwyf hwn 
ynof, fel etifeddiaeth naturiol oddi wrthynt : 
Canys ni ddichon un creadur genhedlu ond yn 61 
ei ryw a'i natur, na neb ddwyn peth glan allan o 
beth aflan. 

mae dy air ſanctaidd di, a*m profiad alaethus 
fy hun, yn rhoi achlyſur i mi i gydnabod fod fy 
nhrueni yn fawr arnaf, a llygredd pechod yn llawn 
ynof! O wadn fy nhroed hyd goryn fy mhen, 


nid oes ran o honof yn jach oddi wrth bechod z | 


eithr llawn ydwyf o glwyfau ac archollion dwfnion 
a ffiaidd, fel gweliau crawnllyd, heb eu trin na%u 
glanhau. Fy neall ſy'n llawn dallineb a thywyll- 


woch, fel na's medraf wybod y pethau yſbrydol, a 


berthyn i'm heddwch à thi. Satan ſydd beunydd 
fel llew rhuadwy yn hela fy enaid, yn goſod maglau 
ac yn llyfelu dichellion er dinyſtr i mi; a minnau 
fel dall heb ganfod y perygl o honynt. Yr wyf 
yn ſynhwyrol ymhethau'r cnawd ; eithr fel un heb 
ddeall yn achos fy enaid anfarwol. Y mae fy 
ſerch yn hoffi y pethau a ddylwn gasau, ac yn casau 
y pethau a ddylwn eu caru. Synniad fy nghnawd 
ſy'n cynnwys ynddo gyndynrwydd, ie gelyniaeth 
a gwrthryfelgarwch yn erbyn ſancteiddrwydd. Y 
mae fy meddyliau yn llawn o yſgafnder, yn ym- 


ddifyrru mewn maſwedd ac ofer ymarweddiad, 


Y pethau a berthyn i'r cnawd a'r byd hwn ſy'n 
a myned 


9g &@ 


wn ws a, SI Nu K. av © 


D 
myned am hawydd a'm cf, a'm poen, a'm gofal 
ac a'm hamſer yn eu hol: Y rhai, mi a vn, na 
vnänt ddim droſof, eithr dwyn gofid mwy, a 
chwerwder yn lle cyſur i mi, pan ddel cyfyngder 
a gwaſgfacon angau arnaf. O mor fyddar a cha- 
led fel yr adamant yw fy nghalon i'r cynghorion 
graſol a roddir i mi yn dy air di! hyd yma yr 
ydwyf wedi byw mewn angof ac anwybodaeth o 
honot ti, O Dpuw, ac mewn anufudd-dod i *th 
ewyllys, gan bechu mwy na mwy 1th erbyn bob 
dydd o'm bywyd. Ni ofelais am dy garu, na*th 
foddio di; ond myned rhagof a wneuthum, fel 
„ ynfyd, ynol dychymmygion a chwantau fy nghalon 
fy hun. O pa gymmaint o achos ſydd gennyf i 
grynu ac arſwydo gan ofn, wrth feddwl fy mod 
yn gorwedd dan euogrwydd fy holl bechodau, a 
than felldith a digofaint dy fawredd di! | 
Pa drugaredd ryfedd a dioddefgarwch, oddi 
wrthyt ti Arglwydd, ydyw, nad ydwyt wedi fy 
nhaflu ymaith oddi wrthyt i'r llyn ſy'n Hoſgi a 
than a brwmitan heb obaith o ymwared byth mwy! 
ac felly y mae yn ſicer o ddigwydd i mi arfyrder, 
oni throi attaf, Arglwydd, i roddi edifeirweh a 
maddeuant i mi. Diammau na's dichon y fath 
dommen aflan, a'r fath fwyſthl gwrthwyneb, byth 
ddyfod i deyrnas Nefoedd, oni bydd i'th wyrthiol 
ras fy ngwneuthur yn greadur newydd. O fy 
Nuw, gwared fi oddi wrth fy mhechodau, cyn y 
darſyddo am danaf! Ni wn i pa ddydd nac awr - 
y daw angau i'm tynnu allan o'r byd : canys bu 
farw fy jeuangach i; bryſia, gan hynny, i'm cym- 
A 4 morth, 


* 4 . V 
ho — % 


„ 
— ckt_c 


2 IT? ov 


| 
| 
| 


—————_— „ "IE — — — — 
w = ab Rs # * ” 
: 


(85) 
morth, O Arglwydd  canys oddi wrthyt-ti y mae 
pob gras a bendith yn dyfod i bawb a geiſiant 
gennyt a'u holl. galon, trwy ffydd yng NonRIST 
Jesu. Caniattà i mi galon wir edifeiriol, ac onid 
E colledig a fyddaf; fel y rhai anedifeiriol ag ſydd 


wedi myned i golledigaeth eiſioes. O Arglwydd, 


bydded i'th yſbryd di weithio'r fath edifeirwch 
ynof ag a baro i mi gymmeryd, nid rhyw feſur 
lleſg oerllyd a hannerog o ymroad i droi oddi wrth 


fy mhechodau z ond cyflawn ddiofryd egniol a 


bywiog, i lwyr ymadael a'm holl anwiredday, fel 
na chaffont fyw ynof fi, na minnau fyw ynddynt 


hwy, na bod i mi fel y ci yn dychwelyd at ei 


chwdta droi attynt drachefa byth mwy. 
Atcolwg, Arglwydd, ſancteiddia fi trwof yn 
Iwyr-gwbl; canys ſanctaidd ydwyt ti, ac heb 
ſancteiddrwydd, ni ddichon un enaid o ddyn gael 
heddwch a thi. O's diſgwyl am fod yn gadwedig 


a wnaf, gan aros yn fy anwiredd a'm cyflwr lly- 


gredig, heb gael tröedigaeth a dychweliad oddi 
wrth fy ffyrdd cyfeiliornus; bydd y rhyfyg hwn 


yn debyg o ddwyn fy enaid, trwy hyder twyllo- 
drus dan anobaith tragywyddol o'r diwedd, heb i 


mi wybod am dano, nes bo hi yſgatfydd yn rhy 
ddiweddar. 

O Arglwydd, dwg fi i'r jawn, allan o fagl y 
diafol ; ac allan o feddiant y tywyllwch, i adna- 


byddiaeth o'r gwirionedd. Na ad i mi dwyllo fy 
hun, eithr par i mi ganfod na's dichon neb fyned 
i mewn i i deyrnas Nefoedd, heb ei adeni. Attolwg, 


adgenhedla 


(9) 

adgenhedla fi, gan hynny, trwy dy air ath yſbryd; 
ac adnewydda fi yn yſbryd fy meddw], fel y bydd- 
wyf farw i bechod, a byw i ſanteicdrwydd; ac 
i'm gwareder oddi wrth boenau'r farwolacth dra- 
gywyddol, yr hon yw cyflog pechod, i etifeddu'r 
bywyd anfarwol a-gwynfydedig ag ſydd ar tedr dy 
bobl di. Ti, Arglwydd, a adwaenoſt y gwyniau 
cnawdol, a 'r chwantau twyllodrus ag ſydd ynof, 
ya rhyfela yn erbyn fy enaid: gwared fi oddi 
wrthynt; canys y rhai ſy'n eiddo Cr1sT JESU a 
groeſhoeliant-y cnawd, a'i wyniau, a't chwantau, 
Diddyfna fi oddi wrth bob peth yn yr holl fyd 
ag ſy'n cadw yn ol un rhan o'm cariad oddi wrthyt 
ti. Na oddef, O fy Nuw, i dwyll pechod, na 
Ilygredd fy nghalon, na hudoliaeth y byd nac i 
ddim arall fogi neb rhyw gynhyrfiadau a chym- 


helliad i dduwioldeb ag a f6 dy ris yn ei weithio: 


ynof. Na ad i mi oedi amſer fy nychweliad, rhag 
i ddydd Jechydwriaeth, a dydd bywyd hefyd, i 
ddarfod arnaf yn ddiſymmwth. 

O dwg fi'n ebrwydd ac ya wir ewyllyfgir i roddi 
fy hun dan addunedau y cyfammod tragywyddol 
i tydi, trwy gyfryngdod dy unig-anedig Fab Jesv : 
Canys nid oes Jechydwriaeth yn neb arall, nac 
enw arall dan y nef wedi ei roddi ym mhlith dyn- 
ion, trwy'r hwn y gellir bod yn gadwedig. Par 


i mi gymmeryd ei jau ef arnaf, a dyſgu ganddo - 


i tod o yſbryd addfwyn a goſtyngedig; fel y 
cattwyf orphwyſdra i'm henaid; ac y caffwyf 
yr Jesv yn ddocthineb, yn gyliawnder, yn 


ſancteiddrwydd :c yn brynedigacth i mi: canys 


A 5 ele 


(10) 

efe a ddiig fy mhechodau yn ei gorph ar y pren, 
fel trwy ei gleiſiau ef yr jacheid fi. Efe a'm car- 
odd, ac a roddodd ei hun droſof, yn jawn ac yn 
aberth o arogl peraidd. Efe ſy'n cyfiawnhau y 
rhai a gredant, ac yn eirjol dros y troſeddwyr: a 
chan ei fod yn byw byth i eitjol droſof, efe a ddi- 
chon gwbl jachau ac achub fy enaid rhag colledig- 
aeth a phechod. Na ad fod yn gywilydd byth 
gennyf ei arddel ef, ac i ddangos gymmaint eithaf 
ag allwyf o barch, a chariad ac ufudd-dod iddo. 

O Dad trugarog, dyro i mi wir ffydd yng 
NconrrsT; fel gan gredu ynddo, y bo i mi ei wir 
garu ef, ac ufuddhau iddo, a llawenhau oi blegid 
ya ddiddiwedd. Dyſg a chymmorth fi i jawn - 
arferu yn gyflawn, yn gyſon ac yn gydwybodol, 
yr holl foddion ſanctaidd o ris ag a ordeiniaiſt ti; 
fel na ba i mi eſgeuluſo neb o honynt, na bod yn 
eſgeulus ynddynt. Na ad i mi halogi'r Sabboth- 
au, na cham arfer dy enw, a phethau ſanctaidd, 
nac eſgeuluſo dy air, na bod yn ddiofal dan y pre- 
gethiad o hono, na throi fy ngwegil ar ſwpper 
Cr1sT, na rhuthro iddi heb ras, neu yn anyſtyr- 
iol. Deffro fy nghalon à dychryn, rbag i mi, 
trwy eſgeuluſo, neu gam-ddefnyddio yr ordin- 
hadau hyn, i wneuthur iddynt fod yn arogl o 
farwolaeth i'm henaid, y rhai a appwyntiaiſt ti i 
fod yn arogl o fywyd: Canys y mae diyſtyrwch 
a cham- arferiad o gyfryngau cyſſegredig yn troi 
bendithion pobloedd yn felldith, ac yn tynnu 


digofaint Duw ar blant yr anufudd-dod. 
| Rhynged 


(re) 

Rhynged bodd i ti, O Arglwydd Dpvw, i beri 
i'm diben fod yn union, a'm hymddygiad fod yn 
barchus tu ag attat bob amſer. Dyſg fi i wneu- 
thur cydwybod o'm holl ffyrdd, gan warchod fy 
nghalon, a chadw drws fy ngwefyſau; a bod yn 
gywir ac yn ffyddlon yn fy ngwaith, am galwad, 
a'm holl achoſion, gan gofio fod dy lygaid di yn 
waſtad arnaf, ac y dygi bob gweithred i'r farn, 
drwg a da, cyhoedd a dirgel. Dymuno yr wyf, 
Arglwydd, i gael cymmorth dy ras di, fel y bo 
i mi bob amſer yn yr hyn oll a fô i mi wneuthur, 
neu fwriadu, neu chwennych, i olygu anrhydedd 
a gogoniant dy enw di: ac ymhob peth dy waſ- 
anaethu wrth dy fodd gyd a gwylder a pharchedig 
ofn, Cadw fi, Arglwydd, rhag drwg arferion y 
byd, a llygredd cymdeithas annuwiol. Na ad i 
mi gyfeillachu à'r cyfryw yn y byd hwn ag y bo 
achos gennyf ddychrynu cael fy rhan gyd a hwynt 
yn y byd a ddaw; eithr dwg fi i gael cymdeithas 
yſbrydol a thi yn fy enaid, fel y profwyf yr hedd- 
weh fydd yn dy ffyrdd, a'r hyfrydwch ſydd yn 
dy Iwybrau. 

Par i mi ddangos fy zel droſot, trwy wneuthur 
a allwyf i dynnu eraill i lynu wrthyt gyd a mi: 
ac i geiſio y cyfryw wybodaeth am danat ti ac o'r 
hwn a ddanfonaift, ag ſydd yn dwyn bywyd 
tragywyddol i'r enaid gyd 4 hi. Mi a attolygaf 
th fawredd, Idrugarta, mewn modd enwedigol, 
wrth fy ngharennydd a'm perchynalan yn of y 
cnawd. Pa fodd y Wn toddloni i'w gweled yn 


buy 


(12) 
byw heb Gr1sT, yn ddieithriaid i wladwriaeth 


Tfrael, yn eſtroniaid i ammodau'r addewid, heb 


obaith ganddynt, ac heb Douw yn y byd! Pa 
fodd na chyffru fy ymyſgaroedd ynof, ac na ofidia 
fy enaid, wrth weled eu heneidiau hwynt ym 
meddiant y tywyllwch, ynghrafangau'r gelyn, ac 

mewn perygl o fyned allan o'r byd mewn cyflyrau 
annychweledig! O Arglwydd anwyl, clyw iy 
llef droſtynt, dihuna eu calon a'u cydwybod, i 
yſtyried eu cyflwr. Goleua eu meddyliau i ddeall 
y pethau a berthyn Pw jechydwriaeth dragywydd- 
ol, cyn y darfyddo yr amſer cymmeradwy. Gor- 
chymyn di a bendithia ryw foddion neu gilydd, 
1'w tynnu oddi wrth eu hofer ymarweddiad a*u 


diofalwch, at GRISsT. Dyſg, a llwydda finnau 


i wneuthur a allwyf, mewn yſbryd cariad ac add- 
fwynder, er eu cymmell a'u cynghori i'th geiſio 
di tra gallont dy gael, fel na byddont fyw mewn 
pechod, na marw yn ddiobaith. 

Yr wyf hefyd mewn ufudd- dod i'th orchymyn 
di, yn erfyn dy ras a'th fendith th enneiniog yn 


nheyrngader y deyrnas hon, ac i'r deulu frenhinol; 
a'r holl Iywodraethwyr o bob ſwyddau a graddau, 


tel y dygont zeél lawer dros ogoniant dy enw di, 

ac y llywodraethont droſom ya dy ofn di. 
Bendithia dy holl bobl, a dyro iddynt fugeiliaid, 
with fodd dy galon, a'u portho 4 gwybodaeth ac 
a deall: amddiffyn a Ilwydda y rhai a lafuriant 
yn y gair a'r athrawiaeth; fel y troer eneidiau 
lawer attat. Bendithia, attolwg, dy was a ddod- 
| aiſt 


(13) 


b aiſt yn olygwr ar fy enaid i: cyfranna yn helaeth 
b o bob gras, a deall, a donniau a chymmorth iddo; 
a fel y delo yn waſtad i blith dy bobl gyd a chyf- 


lawnder bendithion yr efengyl, a phreſennoldeb 
dy yſbryd di, i'w dyſgu yn zel ei enaid, megis 


Dvuw. Par i'w ciriau fod yn bwerus, yn jachus 
ac yn raſol, wedi eu rhoddi oddi wrthyt ti; yn 
llawn goleuni diſglair, yn agoryd llygaid y deill- 
Il ion, ac yn myned gyd à grym i galonnau pawb 
[- a'i clywo. Cadw fi ac eraill rhag hudoliaeth en- 
- 8 bydus pob gau athrawiaeth a fo yn cyfeiliorni oddi 
„ vrth y gwirionedd, ac yn denu dynion i gyflwr 
u cyſglud, ac i orphwys yn ddifraw mewn cyflyrau 
u peryglus. | Y 5 args 
1 Mi a ddylwn hefyd gofio y rhai ſy'n rhwym 
omen cyſtudd a blinder, a deiſyf arnat i' dyſgu 
ni adnabod dydd eu hymweliad, i edifarhàu a rhoddi 

eu hunain i'r Arglwydd, ac na wrthgiliont byth 
n oddi wrthyt mwy. Dangos iddynt, Arglwydd, 
n gyflwr eu, heneidiau, datguddia iddynt dy Fab 
|, Jzsvu yn ei olud anchwiliadwy, bendithia eu cy- 
1, ſtudd, a maddeu eu pechodau, a danfon gyſur a 
chymmorth cyfamſerol iddynt. 

Y mae yn perthyn i mi atgofio yn ddiolchgar 
mor drugarog a thirion y buoſt tu ag attaf fi, dros 
gymmaint o amſer ag y bum yn y byd hwn: ti 
a'm cy ſuraiſt ac a' m llonnaiſt a thrugareddau fil- 
cedd, pan yr oeddwn yn haeddu myrddiwn o 
goſbedigaethau, ie a llawer mwy, ſef cynnifer coſb 


az 


SS. -S--0----- 


— 


un wedi derbyn gallu ac awdurdod oddi with + 


( 14 ) 
ag oedd myrddiynau fy mhechodau. O mor rhy. 
fedd yw dy amynedd: canys ti am harbedaiſt, er 
maint yr oeddwn yn cefnu arnat, ac yn myned 
ya fy mlaen yn ddiyſtyr o honot, ac yn wrthwyneb 
1*th ewyllys beunydd ! ie dy law oedd yn fy 


i nghynnal i fynu, ac yn dal anadl bywyd ynof, 


pan yr oeddwn yn pechu fwyaf yn dy erbyn. 
Er rhoddi o honof fy aclodau yn arfau anghyf- 
iawnder i bechod, gan ymladd fel ynfyd yn erbyn 
dy fawredd gogoneddus, ti a adewaiſt eu nerth 
hwy i fod yn waſanaethgar i mi, er haeddu o honof 
i ti 'w dirymmu a'u malurio yn chwilfriw. Nid 
oes mo'r un o'th holl drugareddau na's gewnaethum 
yn achles i feithrin a phorthi fy mhechodau a'm 
chwantau fy hun; ac i gynnal fy hun i fyw, fel 
anifail heb ddeall, mewn angof o honot. Mor 
raſol yw tynerwch dy gariad, gan na _ mo 
5 


honynt oddi arnaf! 


Pan yr oeddwn i fwyaf mewn perygl, ac angau 


yn fy mygwth, a chlefyd, neu gyfyngder ac ofnau 
yn gwaſgu yn drwm arnaf, ni fynnwn edifarhiu 
na llefain ac ymbil arnat, gan faint oedd fy nall- 


ineb a childyarwydd fy natur wrthnyfig ; etto ti a 


dröaiſt attaf, er na ddarfu i mi gymaint ag ymoſt- 
wng i geiſio cymmorth gennyt. O mor rhyfedd 
yw hawddgarwch y cariad hwn! Nid dymma'r 
fath yw arfer dynion, nid neb ond Duw anfeidrol 
ei ddaioni a wnai fel hyn à gelynion! Fy enaid 


ar cwbl ag ſydd ynof a fendithio dy enw yn dra- 


gywydd. Ii a achubaiſt fy mywyd ac a'm cedw- 
aiſt 


8K was => 0 


4? 


2» & Q- a, 3 5 


cd. 
— 


(25) 

aiſt yn fyw, tra mae llawer eraill o*m hadwedd 
wedi darfod an danynt. A phe darfuaſai am danaf 
finnau yn fy mhechodau, och mor ddychrynllyd 
yw meddwl, pa gyflwr y buaſwn i ynddo yr awr 
hon! mi a fuaſwn wedi fy mwrw yn rhwym draed 
a dwylo i blith damnedigion ac yſbrydion mell- 
digedig i'r tywyllwch eithaf, yn wylofain ac yn 
rhingcian dannedd ymhoenau greſynol y tan an- 
niffoddadwy, heb obaith o ymwared na chynnyg 
ar drugaredd byth mwy. O pa glod a chariad a 
haeddyt oddi wrthyf, am nad ydyw hi felly gyd 
a mi yr awr hon! 


Y mae goleuni yr efengyl fendigedig, etto, yn | 


tywynnu arnaf, i ddyſgu i mi ffordd y bywyd. 
Mae'r Jzsv graſol, dy anwyl Fab, yr hwn a ddan- 
fonaiſt i'r byd yn wyſtl o'th gariad tragywyddol, 
yn cynnyg etto bod yn fachniydd ac yn feddyg, 


| yn waredwr ac yn brynwr; ie yn frawd ac yn briod 


i mi: te y mae efe yn galw arnaf ac yn fy nghym- 
mell i'w dderbyn ef yn brophwyd, yn frenin ac 
offeiriad, i'm dyſgu a'm hamddiffyn, ac i'm cym- 
meryd dan ly wodraeth ei ras, ac i wneuthur i fynu 
fy heddwch 4 thi, fel na chyfrifer i mi fy mhe- 
chodau byth mwyach, o's byddaf yn ufudd iddo; 
a'th yſbryd ſanctaidd yn cyd-weithio i ddyfod a 
mi o lwybrau diſtryw, ac angylion y goleuni yn 
barod i lawenychu i weled fy nychweliad, ac i 

weini pob gwaſanaeth angenrheidiol 1 mi. 
Arglwydd, dyro i mi olwg helaeth a theimlad 
profiadal yn fy enaid o'r cariad anfeidrol ag ſyn 
darparu 


(16) 
darparu mor rhyfedd a hyn droſof; fel na bo 1 mi 
byth dy ddigio na*th anghofio di mwy. Gwaa fi 
y funud hon yn wir ewyllyſgar i gyflwyno fy hun, 
enaid a chorph, i ti; derbyn fi, O Dp w, er 
mwyn C&1sT i fod o nifer dy blant a'th bobl di. 
Dyro i mi o'th yſbryd; fel y gallwyf dy garu a'th 
ogoneddu di ymhob peth, yr hwn ymhob ffordd 
wyt yn dangos y fath diriondeb a thrugaredd i mi. 
Tydi a*'m cadwodd rhag trueni yn nhywyllwch y 
nos neithiwyr : ni fedraf fi wybod pa ffordd na pha 
bryd i'm llethid gan ofid, ac y byddai diwedd o 
honof ; oni bai dy ſod di yn gymmorth i mi. 
Attolwg, Arglwydd bendigedig, cymmer fi dan 
dy ofal etto'r dydd heddyw. Nid oes un dyn a 
wyr beth a ddigwydd mewn un diwrnod. Amryw 
a aethant allan o'u teiau yn jach, heb ddychwelyd 
byth mwy : ni wn innau lai nad hwn yw'r dydd 
diweddaf o'm bywyd. Arfoga fi .'th r's gogyfer 
a'r profedigaethau ſydd debygol o gyfarfod à mi: 
cadw fi rhag y pechodau ſydd fwyaf chwannog 
i'm goddiwes. Gn! fi yn filwr ffyddlon dan 
faner dy gariad yn erbyn gelynion ty enaid, ſef y 
byd, y cnawd a Satan: par i mi wilio a gweddio 
yn ddyfal, fel nad elwyf i brofedigaeth. O fy 
Now, gwilia di hefyd droſof fi: canys yn ofer y 
gwilia'r ceidwaid, oni cheidw yr W Y 
ddinas. 

Bendithia a threfna fy hol waith ; bydded holl 
dditen a bwriad fy nghalon yn union yn dy olwg 
di; fel y cattwyt gytarwyddyd, a cliy:nmorth a 

Ilwycdiant 


a ww am wr a << XX =21GG r as ,ÞONoa6 


(17) 
Ilwyddiant. oddi wrthyt, yn yr hyn oll a gymmer- 

wyf yn llaw. Attal fi, O Arglwydd, rhag gwneu- 
thur na bwriadu dim ond yr hyn a fo er gogoniant 
i'th enw di. Par i'm hymddygiad fod mewn add- 
fwynder doethineb tu ag at bob dyn; a'm holl 
ymddiddanion wedi eu tymmheru th ras di, fel 
y bo tyſtiolaeth fy nghydwybod yn orfoledd i mi, 
a'm holl ymarweddiad y dydd hwn yn gyfryw ag 
y bo gennyf gyfrif cyſurus i roi o'i blegid yn nydd 
y farn, pan ddel Arglwydd y gogoniant ymhen 


| ychydig etto, i roddi i bob un yn ol ei waith; yn 


enw a theilyngdod yr hwa yr ydwyf yn deifyf dy 
fendith di a'th ras, ac i'r hwn gyd a thi a'r yſbryd 
glan, tri pherſon, ac un Duw, y byddo pob an- 
rhydedd, a phob mawl ac ufudd-dod, yn dragy- 
wydd. Amen. | 

Ein Tad yr hwn wyt, &c. 

Gras ein Harglwydd, &c. 


LSSSTSSSSSHOSSSSSSISLD $$$ 53 $6 


PRYDNHAWNOL WEDDI. 


R hollalluog a'r tragywyddol Dpuw, yr hwn 
wyt, ac oeddyt, ac a fyddi yn dragywydd ; 

bob amſer yr un, heb gyfnewidiad na chyſgod 
troedigaeth, yn ogoneddus mewn ſancteiddrwydd, 
yn ofnadwy mewn moliant, ac yn gwneuthur 
rhyfeddodau ; a rhyfedd y holl waith dy ddwy- 
lo! Trwy air dy enau v gwnaethpwyd Nefoedd 
a daear: 


ti y mae pob peth yn cyd- ſefyll; a thi ſy'n Ilyw. 


mae pob peth yn noeth ac yn agored o flaen dy 


= Ilwch, y gweddai i'r fath greadur gwael annheil- 


( 18 ) | 
a daear: ti a orchymynaiſt a hwy a grewyd. V not 


odraethu dros bob creadur yn y Nefoedd art 
ddaear : ac i ti y perthyn i wneuthur a hwynt oll 
yn ol cyngor dy ewyllys bendigedig dy hun. Y 


lygaid; ac nid oes dim yn anhawdd, na dim yn 


anhyſbys i ti. 
Gyd ag ofn mawr, a chan oftwng fy wyneb i'r 


wog, a'r fath bechadur ffiaidd ag ydwyf fi, nesau 
ger dy fron! Dian fy mod yngwydd dy wyneb 
di bob amſer, ac nid oes le i foi lle gallwyf ym- Ws! 
guddio rhagot; er mor aflan yw'r olwg arnaf, yr 

wyt ti yn fy ngweled ymhob man. Ni thywyllaßg⸗ 
tywyllwch rhagot ti, ond y nos a oleua fel dydd : Ne 
un ffunud y tywyllwch a goleuni i ti. Pa fodd n 
y codaf i fynu fy Hygaid i edrych tu ag attat ti, Ne. 
yr hwn wyt burach o natur a glanach yr olwg nag 8 
y gelli edrych ar anwiredd ? Dy berffeithrwydd JS 
ſydd ya anfeidrol ; yr holl ser, a'r lloer a haul y MW" 
ffurfafen a dywyllant o flaen diſgleirdeb dy ogo- fg" 
niant di. Yn dy angylion y cefaiſt yafydrwydd, 7 
a bwriaiſt hwynt ymaith oddi wrthyt : a'r Nefoedd WS 
nid ydyw yn lin mewn cymhariaeth i ti. Pa faint © 
mwy ffiaidd a drewedig yw dyn, yr hwn ſydd yn r 
yfed anwiredd fel dwfr ? Pa beth a wnaf gan ar- 
ſwyd dy fawredd di! uchel wyt goruwch pob e 
mawredd a galluoedd; a' th ogoniant ſydd goru- I 
wch y Nefoedd. Pan edrychot ar y ddaear, hi a Hr 


gryn: 


( 19 ) 


not Moryn : a'r mynyddoedd a fygant, pan gyffyrddech 


a hwynt. Dy leferydd a ddryllia'r cedrwydd, ac 
a bair 'r creigiau hollti Wrth dy arch y tarana 
yr awyr, ac y gwaſgar y cymhylau fflam mau tan : 
colofnau'r Nefoedd ynt yn ſynnu, ac a grynant 
yrth dy gerydd di. O pa beth a wna dyn gwrth- 
ryfelgar! Diau yr annuwiol a gollir, a'th elynion 
a ddiflannant fel mwg : canys yr Arglwydd a 

lawia arnynt faglau tin a brwmftan, a phaeth- 
wynt yſtormus; hyn fydd rhan eu phiol hwynt. 
as gan dy enaid di y rhai drygionus ; ti a'u gwnai 
hwynt fel ffwrn danllyd yn amſer dy lid; yr Ar- 
glwydd yn ei ddigllonedd a'u llwnge hwynt. 

Ac etto, Du graſol a thrugarog wyt i'r rhai 
a edifarhant, hwyrfrydig i lid a mawr dy drugar- 
edd: y mae maddeuant gyd à thi, fel y'th ofner; 
nid wyt yn ewyllyſio marwolaeth pechaduriaid, 
eithr ymchwelyd o honynt oddi wrth eu drygioni, 
a byw. Yr ydwyt yn eu gwah6dd attat, gan ddiſ- 
gwbl lle i drugarhau, ac yn ymddyrchafu i dof- 
turio wrthynt : canys ti a oſodaiſt iddynt gym- 
morth ar un cadarn, dy etholedig, dy unig Fab, 
yr hwn ydyw etifedd pob peth: trwy yr hwn y 
gwnaethpwyd y bydoedd, yr hwn yw diſgleirdeb 
dy ogoniant di, a gwir lin dy berſon. Hwn a 
roddaiſt ti i fod yn jawn dros ddynion; yr hwn 
wedi puro pechodau ei bobl trwyddo ei hun, a 
eiſteddodd ar ddeheulaw y mawredd yn y goruwch- 
leodd, ac ſydd yno yn byw byth i eirjol dros y 
rhai a * yn ei ffydd ef attat ti. Ynddo ef 


y mae 
4 


(20) 
y mae prynedigaeth, ſef maddeuant yn ei waed 
i ef, yn öl cyfoeth dy ras di: trwyddo ef yr ydwyt 
| . yn addaw i'r neb a gyffeſo ei bechodau, ac a'y 
19 gadawo, i gael trugaredd. 
Þ O Arglwydd gogoneddus, yr wyfi y fath bech. 
| adur greſynol, dall a thruenus, na fedraf (er bod 


ll fy mywyd yn ſefyll arno) dannu ar led mo'm cyflwr 
| il fy hun o'th flaen di, o herwydd y tywyllwch ſydd 
|. ynof, Y mae fy mhechodau yn fawrion ac yn 


. aml jawn; y maent yn rhy aml i mi fwrw am- 
1 can arnynt: ni wn i pa le, na pha fodd, i dde- 
| chreu na diweddu eu cyfaddef: maent cyn amled 


$ t 
| a'r tywod ar lan y mor, a chymmaint a'r mynydd- . 
1 oedd ; amlach ydynt na gwallt fy mhen, ac nid * 


oes gennyf rifedi arnynt. Yr wyf yn llwyr an- 
nheilwng i agor fy ngenau halogedig o flaen dyMj, 
fawrhydi; ac ni's gallaſwn byth glywed ar fy 1 
nghalon i lefain arnat, oni buaſai fod cennad i mi, 
i ddiſgwyl wrthyt, dan obaith o gael trugaredd, 
trwy gyfryngdod yr Arglwydd Jesu. Edrych yn, 
raſol arnaf, er ei fwyn ef, o maddeu i mi fy holl 
bechodau. Mewn pechod y'm lluniwyd, y*m 
ganwyd ac y'm magwyd : llygredigaeth a phechod 
ſy'n llywodraethu ynof ; mwy yw fy nhrueni a'm 
pechod nag y gallaf wybod oddi wrtho. Ti yn ſ 
unig, Arglwydd, a adwaenoſt bla fy nghalon, ac 
a weli mor Jllawn ydwyf, o gyndynrwydd, a cha- 
ledwch, a phob anwydau afreolus a drwg ; y rhai 
a'm dugodd i i fod yn euog o gynniter o feddyliau 
drwg, a geiriau a gweithredoedd drwg a phech- h 
adurus, 


n E 
- 9 


— 3 2 — . 8 rn. 
— — — "A. 8. n — 
"I" P > wy „ "PER 
* P W > a” 


: 


— . 
9 l — 
— * 1 * | 
* ra oi * 
33 „ * ry * * . 


* 
9 


— 1 
- "_— 
3 a 


. „ „„ RS Eo ed — 
- - _ 


* 
— 3 * 
2 N " 
1 
5 * 2 „4 


— 227 
—— — 
— y 


— ——_ 


RT 
3 2 


22K —— - 


. 
7 


(21) 

adurus. Holl anwireddau fy mywyd ydynt gyn- 
nifer a hynny o ffrydiau ffiaidd ag ſy'n tarddu 
oddi wrth y fignen fudr wenwynllyd oddi mewn 
i mi, y rhai a wneuthum yn aml ac yn ddiattal 
er pan ddaethum i ddechreu gwneuthur dim, Y 
mae fy meddyliau (trwy'r anwybodaeth ſydd ynof) 
yn gwbl ddieithr i fuchedd Duw ; ac ni's gyn pa 
un a ydwyf, mewn un meſur yn deall y pethau a 
berthyn a gyflwr fy enaid, hyd yr awr hon. Ym- 
hoffi yr oeddwn mewn gwagedd, gan rodio. yn 
ol helynt y byd hwn, dan lywodraeth tywyſog y 
tywyllwch, a myned yn öl ewyllys a chwantau fy 
nghnawd yn awyddus. Diflas fu gennyf i feddwl 
nac ymddiddan am bethau'r yſbryd: cefnu a 
wneuthum ar ordinhadau Jechydwriaeth, a bu yn 
hawdd gennyf gellwair, gwawdio a chablu ffyrdd 
duwioldeb; ac felly yn triſtau dy yſbryd di, a 
phechu yn ei erbyn yn ddiarſwyd. O Dpuw, 
mor fawr yw dy ddioddefgarwch, na thorraiſt mo 
honof ymaith ynghanol fy nrygioni! Pa fodd yr 
attebaf yn y farn am yr holl bethau hyn; oni chaf 
gennyt er mwyn CR1sT i faddeu'r cybl i mi? 

O Arglwydd anwyl, ni fedraf fi byth i gyffeſu 
wrthyt fy holl ynfydrwydd ith erbyn! yr holl 
ſynhwyrau a'r galluoedd a ddodaiſt ti yn fy enaid, 
a ymlygraſant mewn pechod, ac a wrthryfelaſant 
yn erbyn dy ewyllys ſanctaidd. Parod wyf i ym- 
chwyddo o lid a chaſineb, cenfigen a digaſedd ; 
fel ſarph yn llawn o wenwyn pan gyffroer hi: yn 
hawdd gennyf ar bob achos i ennyn o ddigllon- 
rwydd, 


— — 


- 
- 
4 
5 
| 
l 
: 


1 
Wo 
E,. 
| | 
s 
l 
: - 
5 


„ ee tie —— — 
1 - 


— — — 


* —— — 
4 ERIE „ 1 
— oe # — -"_ ew». : ** * 

a — 4 cr mis 1 * _ 


* * 
— * 


— — 
12 1 3 —— „ * 
a pee * 7 


* 33230 28 


- 
— T” N 
Sa * —* n e r 
- —— — 
— — 
Fl 


= — . «AP oo 
err aer 


— * Da. — LE +4 $41 


(22) 
rwydd, ac i ſyrthio i dymmer mor angharuaidy| 
ac atgas a'r diafol ei hun; ac yn rhoddi rhydd-did 
i'r yibryd aflan i ddyfod i mewn i'm calon pan 
fynno, i halogj dy deml di, ac rw llenwi 2'r fathiþ 
feddyliau cis ag a fyddai cywilyddus eu hadrodd. 

Fy holl ſynhwyrau a fuant yn ffyrdd agored ir 
gelyn i ddwyn y pechodau a fynnai i mewn trwy.i 
ddynt, a marwolaeth trwy bechod. Ni bu un 
peth yn fwy gwag erjoed, nag yw fy nghöf i, o 
bethau da; ond gwyniau a phleſerau pechod, ai 
chwant ymddial, neu elw'r byd a phethau fol if 
maſweddgar, y mae yn ymhoffi ynddynt. Fy 
Uygaid ſydd hyfryd ganddynt i edrych ar wagedd, 
ac i ollwng i mewn chwantau aflan : ond yn barod 
i flino ac i droi ymaith yn ebrwydd oddi wrth y 
pethau mawrion ag ſydd 'w gweled yn dy air di. 
Y mae fy nghluſtiau yn agored i goeg ddigrifwch, 
a chwedlau ffol, neu ddrwg abſen am ddynion 
eraill: yr oedd ganddynt hyfrydwch i dderbyn i 
mewn y pethau ag oeddynt yn gwenwyno ac yn 
mogi Hob daioni; ond, o mor ebrwydd y blinent 
ac y troent ymaith oddi wrth dy air, ac addyſg 
y bywyd, pan glywent ymddiddan am dano! 
gwrandawent yn felus ar weniaith a fae'n porthi 
fy malchder, neu newyddion ynghylch y byd hwn: 
ond yn anoddef i dderbyn cyngor a cherydd ; ni 
byddai ond digalondid i neb gynnyg y fath gariad 
i mi. Y mae fy ngenau aflan yn barod i dywallt 
allan oferedd neu gellwair f0l, a geiriau poethion; 
ac i chwedleua yn anyſtyriol ac yn ddiwiliadwr- 

us. 


( 23) 

Wi. Ni wn i, yſywaeth, pa gynnifer gwaith y 
anmolais yr hyn oedd ddrwg, ac y ceblais yr hyn 
zedd dda ! na pha ſawl gwaith y ſoniais ya yſgafn 


Pan 
Fitch c yn ammharchus am dy enw mawr di a phethau 
d. Nanctaidd, ag y dylaſai fod ofn parchus ynof wrth 
1 ir Wy bwyll am danynt; na pha ſawl un o lwon ac 


anwireddau' a ddywedais à'm tafod! Pa fodd y 
afaf o'th flaen yn y dydd y gofynnir cyfrif am 
bob gair ſegur a ddywedo dyn? Fy holl aclodau 
m holl gynneddfau a fuant weiſion i bechod, yn 
ymladd yn erbyn dy fawredd di, O Douw ; dy- 
unaf ganmol dy drugaredd, am na theflaiſt mo 
onof i uffern eiſioes, lle yr haeddais fod er ys 
alm. O'th ddaioni di y mae, nad ydwyf yr awr 
on wedi fy ngharcharu mewn tragywyddoldeb o 
boenau a dychryndod anrhaethadwy, heb obaith 
, ollyngdod byth. 

O Arglwydd, goleua fy llygaid i weled fy 
hechodau, ac i gael y fath olwg arnynt ag a 
daro i mi gywilyddio a thriſtau ya dduwiol, ac 
difarhau o'u plegid mewn llwch a lludw. ' ,Tre- 
liais fy amſer gwerthfawr yn ofer ac yn dbiles 3 
lo, do, gwae fi i mi wneuthur felly fy amſer ag 
dedd i gyd yn ddigon bach i achub fy enaid a 


n: Fharatôi ar fedr fy niwedd, a dreuliais mewn 
1 dechod, er gofid a dinyſtr tragywyddol i mi fy 
dun, oni bydd i ti drugarhau yn helaeth wrthyf. 


li a dreuliais yn ofer odfeydd Jechydwriaeth, ac 
 ſegurais ymaith lawer o ſabbothau. Llwyr ddi- 
dfal a marwaidd oeddwn ynghylch dy air di a 

moddion 


(24) 
moddion gras, heb flys nac ewyllys iddynt : f 
holl awydd a fu am foddion y byd hwn, i wneu. 
thur rhagddarbod dros y cnawd er mwyn cyflawni 
ei chwantau ef. Bum awchus i fwyd a diod; x 
phleſerau i borthi fy mlys; a thrwy hynny yn cryf. 
hau ac yn meithrin fy anwydau llygredig ag ſydd 
fel wyau'r aſpiaid neu nyth o nadredd ynof : gan 


barhiu o amſer i amſer heb fadd na 1les oddi wrth | 


gyfryngau yr Arglwydd Jesv, bara'r bywyd 3 Jr 
hwn a ordeiniaiſt ti i fod yn ymborth 1 i'm henaid, 
O pa beth a wnif, canys mi a gam-arferais yn 
reſynnus dy holl drugareddau ! Pentyrrais ddi- 
gofaint ar fy medr fy hun, erbyn dydd y digof. 
aint ſy'n dyfod; trwy galedu fy nghalon dan dy 
ddioddefgarweh a'th hir-ymaros amyneddgar di 
tu ag attaf, ag a ddylaſai fy nhywys i-edifeirwch. 
Ni bum ychwaith yn well o blegid y ceryddon 
tadol ag à ddodaiſt ti arnaf o gariad i mi. Nid 
yſtyriais fy ffyrdd i gyfeirio fy nhraed at dy dy- 
ſtiolaethau di; eithr mi a' th anghofiais yn ebrw- 
ydd, pan dynnaiſt dy wialen oddi wrthyf. Di. 
yſtyr a füm o'th holl drugareddau di, a' th farn- 
edigaethau hefyd; dibriſiais dy geryddon, a cham- 
ddefnyddiais dy gyſuron: torrais dy gyfraith, ac 


ni wneuthum gyfrif o'th efengyl. Y mae genny! 


achos mawr i ofni na ddechreuodd gwreichionen 
o ras yn fy enaid etto: y mae achos i mi ofni fy 
mod yr awr hon mewn buſtl chwerwder a rhwy- 
medigacth anwiredd. Ys truan o ddyn wyf fi! 
py a'm gwaredd oddi wrth gorph y farwolaeth 

hon ! 


n 
\ 
a 
d 
a 
a 
a 
| 
c 
\ 
f 
[ 
c 
0 
B 
I 
c 
| 
( 


TY 


(25 ) 
hon? Arglwydd, clyw fy llef, a gwared fi oddi 
wrth fy mhechod, canys mawr yw. 

Llawer mwy o bechod nag o burdeb, o ddrwg 
nag o dda, ſydd yn y rhan lanaf o'm hol] fuchedd. 
Mae fy ngweithredoedd goreu yn ammherffaith; 
a'r rhai gwaethaf yn ddychrynllyd i feddwl am 
danynt! Anwaſtad ydwyf yn fy holl ffyrdd, ac 
anwadal yn fy. mwriadau : pechais ac edifarheais, 


ac yna, pechais drachefn. Bwriedais fwrw ym- 


aith fy mhechodau; ond cyn gynted ag y daeth 
profedigaeth, fy addunedau a dorrais fel rheffynnau 
oferedd : a pheth ag ſy'n chwanegi fy nychryn 
wrth feddwl am bentyrrau mawrion fy nhroſedd 
fy hun, yw, na's gwn pa gymmaint na pha gyn- 
nifer o bechodau a fùm i yn achos o honynt mewn 
dynion eraill, trwy fy eſampl a'm cyfeillach ly- 
gredig, ag oedd, yn ddiau, fel pla yn nyrddo 
mor belled ag yr oedd yn cyrraedd : heblaw fy 
mod yn cyd-ddwyn ac yn goddef pechod yn y 
cytryw oddi amgylch i mi ag y dylaſwn i, ac y 
gallaſwn, ei geryddu a'i wales, Ni wn i pa 
gynnifer o eneidiau truain a ant i golledigaeth 
dragywyddol o achos fy eſgeuluſdra i; oni bydd 
th anfeidrol gariad di, y Duw trugarog, achub 
eu blaen, a'u dwyn mewn pryd adref at dy Fab 
yr Arglwydd Jesu. O mor druenus:yw cyflwr 
fy enaid, ac mor fawr yw baich fy mhechod! 
Canys heblaw hyn i gyd, y mae llawer etto yn 
ychwaneg o anwireddau mawrion gennyf i' cyf- 
addef o'th flaen, ſef fy holl anirif bechodau diar- 

* "Ow 


( 26 
wybod i mi; y rhai na feddyliais i erjoed am dan- 
| nt: llawer o bechodau a wneuthum i mewn an- 
i . wybodaeth a llawer o bechodau gwybodol a an- 
1 | ghofiais ar öl eu gwneuthur; y rhai i gyd a ail 
| 


gofir i mi, ac fe*m poenir o'u plegid, pan ddel y 
dydd olaf, oni chaf gennyt ti, Tad y trugareddau, 
faddeuant am danynt er mwyn CRISH IESV. 

| Y mae achos i mi ofni hefyd, o blegid yr am- 
1 gylchiadau greſynol ag a berthyn i'm holl bech- 
; odau gwirfodd ; gan bechu o honof yn erbyn 
gwy bodaeth a goleuni: yn wrthwyneb 1 addunedau 


k 1 a thyſtiolaeth 1 nghydwybod, ac yn erbyn cyn- 
|| nifer o rybuddion, cynghorion a cheryddon ag a 
bt roddaiſt ti er llesad i mi; te yn wrthwyneb i gyn- 
4 nifer o waredigaethau ac arwyddion cariad, ac 
Ml anirif o drugareddau oddi wrthyt bob dydd. Y 
1 1 mae'r olwg ar fy aneirif bechodau, heb yr am- 
Ix gylchiadau hyn, yn peri i'm henaid fod yn barod 
4 i lewygu ynof; ond ynghyd a 'r holl bwyſau 
if echrydus hyn oddi amgylch iddynt, hwy a'm 
0 1 ſoddant yn fuan i waelod y pydew erchyll o dru- 


1 eni ac anobaith tragywyddol; oni bydd i ymyſ- 
| garoedd dy doſturi, O fy N uw, i gyffroi tu ag 
| attaf, ac eſtyn allan law alluog dy 'ras i'm hachub 
allan o'r cyflwr alaethus hwn. 

Mawr, mawr, mawr jawn yn wir yw fill: 
mhechodau, O Arglwydd! ond y mae dy Ai | 
yn mynegi am danat ti, dy fod yn Dpvw truga-W « 
rog a maddeugar; ac i ti, o'th gariad anfeidrol, i « 


r 


— 
&? * * + *4_- a 
8 . 3 Fs ao hi = n= 
Dun ee e oa» wel 9 R 
4 : Fw. * 


anfon dy Fab anwyl i'r byd, i gadw'r pennaf 0 
bechaduriaid 


« — —— 
— 4 — 1 
” $4 
. 


wt — =- 


, 
: 
| 
4 
75 


(27) 

bechaduriaid a fai 'n wir edifeiriol am eu pechod- 
au; fel na chollid pwy bynnag a gredent ynddo 
ef, ond cael o honynt fywyd tragywyddol. Pe 
Made eu pechodau fel ' ſgarlad, ant cyn waned 
a'r eira; pa baent wedi cochi fel porphor, ti a'u 
gwnai fel gwlan. Trugarog a fyddi wrth anghy- 


 fiawnderau dy bobl, a'u pechodau hwynt a'u han- 


wireddau ni chofi ddim o honynt mwyach : ac y 
mae dy yſbryd yn dywedyd wrthym, o's cyf- 
addefwn ein pechodau, mai cyfiawn a ffyddlon 
ydwyt ti: ac ey bydd i ti faddeu i ni ein pechod- 
au, a'n glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder. 
O Arglwydd, er mwyn dy drugaredd, maddau 
fy holl anwireddau, ac na chadw mo honynt i'w 
coſbi erbyn dydd digotaint a dialedd tragywydd- 


ol; eithr glanha fy enaid aflan, a golch ymaith 


fy mhechodau : dilea hwynt o'th goffadwriaeth, 
trwy rinwedd gwaed gwerthfawr Jesu Gr1sT, 
Sancteiddia fi a'th ras, a dwg fi i fod yn greadur 
newydd; fel na bo i mi dy gyffroi di i lid nac 
eiddigedd byth mwy. Lle mae fy anwiredd wedi 
amlhäu, .bydded i'th ris, er clod i'th enw grafol, 
ragor amlhau tu ag attaf: o na ad byth i'm rhan 
tod ym mhlith yr yſbrydion melldigedig a dio- 
baith ag fydd ym mhoenau uffern. Er maint yw 
fy mhechod a'm trueni i, yr wyt ti yn llawer mwy 
trugarog nag ſydd boſſibl i mi fod yn bechadurus : 
canys dy drugaredd ſydd ar dy holl weithredoedd; 
cyfuwch ag yw'r Nefoedd uwchlaw'r ddacar, y 
rhagorodd dy drugaredd di ar y rhai a'th ofnant: 
a chyn belled ag yw'r dwyrain oddi wrth y gor- 

B 2 llewin 


8 —— — 


, 

—— r L — — 1 8 
N 

1 ˙— .imä᷑¼ͤ. ⅛ ³w!⁴üT m —²˙ ͤ.«. XT ⅛—1V ²˙.QQ— SO TO — — 

: * 
C'S - - * 4 
— xt 
r. 


| 
A 
> 
4 
1 
1 
$ 
[ 
} 
N 
1 
ö 
1 
4 
y 


3 — — — — * —— W 
— p — 
* a „ * 2 N — . . * 5 


1 
* 
i 
a 
: 4 
. 
14 
* 
| 
: 


—— 


— nr. 


19 
Jlewin y bydd i ti bellau eu camweddau oddi wrth- 
ynt; ac fel y toſturia tzd wrth ei blant, y toſturi 
di wrth blant dy bobl. 

Yr wyf yn deiſyf o eigion fy enaid arnat, i beri 
1 mi adnabod y pethau a berthyn i'm heddwch, 
tra y gelwir hi etto heddyw; fel y bo i mi o Iwyr 
fryd calon ymwaſgu à'r cynnygion a roddir etto 
o GRIST Jesv, i fod yn jachawdwr i mi; fel y 
byddo efe yn eiddo fi a minnau yn eiddo yntau. 
Na ad i'r byd, na'r cnawd na Satan, nac un rhyw 
bechod byth wneuthur ethrod rhyngof à thi mwy- 
ach. Gwilg am danaf gyfiawnder CR1sT, dillada 
fy enaid à gwiſgoedd ei Jechydwriaeth ef, a d6d 
ei yſbryd ef ynof: canys y rhai a gyſſylltwyd #r 
Arglwydd, un ylbryd ydynt; ac od oes neb yn 
arddel CR1sT, heb ei yſbryd ef ganddo, nid yw 
hwnnw yn eiddo CR1sT. 

Caniatia i mi allu dy garu di 7 a. m holl * 
à'm holl enaid, à' m holl feddwl ac à'm holl nerth; 
a hynny bob ani dros byth o hyn allan, ac 0 
gariad arnat, dy ofni, ac ufuddhau 1th ewyllys 
Gwnä i'm hedifeirwch fod yn gyflawn, yn gyſon 
ac yn ddidwyll; fel y tynnwyf ymaith oddi wrth 
bob anwiredd, ac y bo yn gas gennyf bechu mwy- 
ach. O Arglwydd, chwanega fy ffydd, fel y 
credwyf yn ddiambeus holl addewidion dy efengyl 
ac y rhoddwyf holl bwys ſy hyder arnynt; a phat 
i mi ddwyn allan ffrwythau addas i edifeirwch yi 
fy holl feddyliau, fy ngeiriau a'm gweithredoedd, 


O na a bai ynof gynnydd o bob graſau ſanctaidd ac 
angenrheidio, 


9 | 
angenrheidiol, fel yr ymddangoſai fod ynof ffydd 
etholedigion Duw : ac fel y teimlwn gariad Duw 
wedi ei dannu ar led yn fy nghalon, fel y gwywai 
fy Uygredd ac ymarweiddiai fy mhechod yn fwy, 
ac y llenwid fy enaid o dangnefedd a llawenydd 
gan gredu: Ie fel y byddwn yn y dyn oddi mewn 
yn lawn zèl awyddus i bob daioni; ac yn llawn 
o nerth yſbrydol yn erbyn profedigaethau. 
Attolwg, Arglwydd, dyro i mi fuddugoliaeth ' 
ar y pechodau hynny, y rhai a wyddoſt eu bod 
yn gryfion ynof. Torr y cadwynau ſydd yn fy 
nal ym meddiant y tywyllwch: rhwyga fy nghalon 
a thyn ymaith fy ſerch oddi wrth bob digritwch” 
ffol a maſwedd; ac oddi wrth fy mhechodau an- 
wylaf. Marwha beth bynnag ſydd gnawdol ynof, 
yu Wa ſancteiddia fi yn gwbl oll, trwy dy yſbryd. 

Una fy nghalon à thi yn dragywydd, fel yr ofn- 
lon, ¶ wyf dy enw. Tro fy nghalon rhag hoffi gwagedd, 
rth; Ma bywha fi yn dy ffordd di. Bydded i'r gras ſydd 
c offl yn dwyn Jechydwriaeth ddyſgu i mi ymwrthod 
ys. Hag annuwioldeb a phob chwantau bydol, i fyw yn 
7 ſon ſobr, yn gyfiawn ac yn dduwiol yn y byd ſydd 
vrthi yr awr hon; fel y bo gennyf ſail dda i ddiſgwyl 
wy-W yn gyſurus am y gobaith gwynfydedig, ac ym- 
el ddangoſiad gogoniant y D uw mawr, a'r Jach- 
gylawdwr Jesv GrisT, yn y dydd ag y del mewn 
pbar mawr allu, a'i angylion gyd ag ef, i farnu y byw 
1 yo a'r meirw. Fe ddywedir yn dy air di, mai fel 
eddi magl a ofodir yn ddirgel, felly y daw y dydd 
d a bwanw yn ddifymmwth ar warthef pawb oll ar 
dio, | | B 3 | ſy 


— — 
8 92424 
— — - 
—— — — —— 2 4 
A - _ -— 


„ 4 
o& > 
- — a 7 


wy 4 = 
2 — . * ty — . 
$47 r 
3 rat „ 2 —————— 
» * 2. ww 82 4 . * a — * 
! E 22 ” . 


- 


- — - <2, SE 
: 


* — —— — —Uœ 


630 
ſy ya trigo ar wyneb yr holl ddaear. Ac fel y 
daw y fellden o'r dwyrain ac y tywynna hyd y 
gorllewin; felly hefyd y bydd dyfodiad mab y 
dye. 

dd, Par i mi 3 ac ymbarotòi, 


fel na bo ir dydd diweddaf fy ngoddiwes yn an- 
ghymmwys: canys dydd ofnadwy a fydd. O'i 


flaen y cryn y ddaear, a'r nefoedd a gynhyrfir ; 
yr haul a'r leuad a dywyllir, a'r ser a attaliant eu 
liewyrch, ie ffurfafen y nefoedd a à heibio gyd 4 
thwrwf a'r elfennau gan wir wres a doddant, a 'r 
ddaear a'r gwaith a fyddo ynddi a loſgir; a dyn- 
ion a lewygant gan ofn, wrth ddiſgwyl am y pethau 
a fô'n dyfod. I ba le y ffoaf a pha beth a wnäf 
pryd hwnnw, o's annuwiol fyddaf? Ni thal dim 
1 lefain ar y creigiau a's mynyddoedd ; canys ni's 
gallant hwy guddio mo honof yn nydd digofaint. 
O Arglwydd fy Nuw, a'm tad anwyl, clyw If 
ty ngweddi, a chymmer fi yn ebrwydd dan noddfa 
dy drugaredd : lleda adenydd dy gariad i gyſgodi 
droſof, na ad byth i mi —— mewn hyder 
fol a chyſgodau ofer. 

Ac fel y bo i mi gael fy nghuddio yn nirgelfa 
dy Babell pan ddel y dydd blin, dwg fi, O Ar- 
glwydd, yn ddiaros i gyfammod a chymmundeb 
a thi dy hun; a gwna fi 'w gadw, a chynnyddu 
ynddo, tra fyddwyf yn y byd. Bendithia holl 
foddion gras er Ilès i mi, fel y caffwyf adeiladaeth 
oddi wrthynt; dyro gymmorth i mi i fyw yn 
addas iddynt, fel na byddo fy mywyd yn mm 

wyd 


pgs 2 mr wo A an Hun i0,0H ww NN www AA” A wn wo LH Hs * A _ C_ 


nd We Ok aw WwWwk> aC GS ran a. 32 - wei 


631) 
wydd, ond yn hytrach yn harddwch i grefydd, 
er anrhydedd i ti, er annogaeth i eraill ac er cyſur 
i'm henaid fy hun. Bendithia fi bob amſer wrth 
wrando a darllain dy air, fel y bo yn arogl o fywyd 
i mi. Helpa fi i jawn ddefnyddio fy nyddiau, 
fel na chollwyf un dydd ond hynny. Na ad i mi 
gam-dreulio fy oriau, fel y gwneuthum gynt ; 
eithr par i mi (ar bob odfa o amſer y bywyd byr 
hwn) lafurio am y bywyd a bery byth: canys 
mae'r amſer yn fyr, a'r briwſion manaf o hono 


yn werthfawroccach na llwch yr aur. Par i mi 


fod yn lai cnawdol ymhob dyledſwydd yſbrydol, 
ac yn fwy yſbrydol ymhob matter dacarol a fo 
gennyf ya llaw; ac arferu fy holl achoſion bydol 
megis heb eu cam-arfer, canys y mae dull y byd 
hwn yo myned heibio, ac nid oes yma drigfa 
barhaus i neb. 

O Arglwydd, par fod myfyrdodau da yn fy 
meddwl, dymuniadau da yn fy nghalon, a diben 
union i'th ogoneddu di yn fy holl weithredoedd. 
Na ddeued un ymadrodd llygredig allan o'm gen- 
au, ond y cyfryw a fo'n gweddu i dduwioldeb. 
Dyſg fi i fod yn addfwyn a goſtyngedig o galon, 
marweiddia ynof bob balchder a phoethder; meddi- 
anna fy enaid ag amynedd, fel na thalwyf ſen am 
ſen, na myfyrio ymddial pan fo eraill yn gwneu- 
thur yn gamweddus à mi. Tyn fy ſerch am 
cariad ar öl y pethau parhius ſydd uchod; fel 
im llwyr ddiddyfner oddi wrth bethau darfodedig. 
Nertha fi i wneuthur beth bynnag a orchymyn- 
B 4 nech, 


L 

'T 

| 

1 
1 
4. 
t 

| | 
' 


——_—_ 
_ 


„) 
nech, ac yna gorchymyn a fynnech: na fydded 
1 byth yn gywilydd gennyf i ddioddef gwaradwydd 

| | er dy fwyn di; canys dirmyg CR1sT ſydd well 
ö 


15 na thryſorau'r byd z ac ar 0l y groes y daw y goron. 
(1 Gwna fi yn wir ufudd i'm llywodraethwyr ymhob 
peth a fo'n gyfreithlon ; ac na byddwyf ufudd i 
i neb mewn dim a fo'n bechod. Gad i mi gael gras 
NY i fod yn garuaidd ac yn hawddgar, yn heddychol 
| ac yn oneſt; i bawb: dod fi yn waſtad mewn cof 
i gyflawni gwaith fy ngalwad yn ddidwyll, gan 
wneuthur fy holl orchwylion megis i ti dy hun, 
| ac nid i ddynion ; fel y gallwyf dy waſanaethu yn 
5 ffyddlon ymhob peth : canys ti y meiſtr pennaf 
Is pawb. I ti y rhydd pawb gyfrif am eu gwaith; 
ac yn öl ei waith y rhoddi di i bob dyn. Y gwas 
anfuddiol a defli ir tywyllwch eithaf, lle y bydd 
wylofain a rhingcian dannedd! O's caf ras i fod 
yn gywir yn fy ngalwad, ac i wneuthur pob peth 
droſot, o barch ac ewyllys da i ti; er lleied a 
fyddo, ti a ddywedi wrthyf yn y dydd olaf, Ha 
was da a ffyddlon, buoft ffyddlon ar ychydig, mi a'th 
oſodaf ar lawer ;, dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd, 
Er na bo dy bobl di ond fel gweiſion gwael, a 
dynion dirmygus, iſel, ac megis *ſgubion ar y 
ddaear; etto, o's ffyddlon a fyddant yn dy waith 
a'th gariad di, ti a'i gwnai hwynt yn frenhinoedd 
ac offeiriaid yn nheyrnas nefoedd. 
Tyn fi, O Arglwydd, oddi wrth bob diofalwch 
a ſwrthni, a dyro i mi zel wreſog ac yſbryd byw- 
iog 1 aſtudio beunydd i wneuthur pob daioni ag 
= allwyf ; 


i 


(33) 

allwyf; fel na chaffo profedigaethau mo honof yn 
ſegur ac yn barod i wrando arnynt; eithr fel y 
bo i'm Harglwydd anwyl, pan ddel, fy nghael i 
yn ddiwid ya gwneuthur ci ewyllys ef. Gwyn 
ei fyd fil o weithiau yr hwn a geir gan yr Arglwydd. 
(ar fynud ei ddyfodiad} yn gwneuthur felly. Na 
ad i mi (tra byddo dy fawredd yn dy ddioddet- 
oarwch yn oedi dydd dy ddyfodiad) farweiddio, 
na heppian mewn cyſgadrwydd yſbrydol a phech- 
od: canys yn ddiſymmwth y caiff pob llygad dy 
weled yn dyfod ar gymhylau'r nefoedd. Par i 
mi gofio beunydd dy breſennoldeb di, pa le bynnag 
y byddwyf; ac ymarfer a byw yo waſtad megis 
yn dy olwg di; o blegid yr wyt ti ymhob man ar 
unwaith. Dy ogoniant a welir yn y neſocdd; 
dy gyfiawnder a deimlir yn uffern; dy ddaioni, 
a'th farnau a'th ragluniaath ſydd trwy'r holl ddaezr 
a'r moroedd ; yn dy ras a'th yſbryd, yr wyt yn- 
ghalonnau dy. bobl; ac yn dy hanfod a'th allu, 
yr wyt ymhob lle. Dyſg fi gan hynny i rodio fel 
yn dy wydd di; ac na oddef i mi eſgeuluſo un 
odfa o ras, neu ymddwyn fy hun yn yſgafn yn un 
rhan o'th addoliad, na gwneuthur dim drwg, nac 
ymwrthod ag un gwaith da a fo yn ymgynnyg i 
mi, nac ymddwyn fy hun yn anweddaidd mewn 
meddwl gair na gweithred; a minnau yngolwg 
fy Arglwydd, ac o flaen wyneb fy Nuw a'm 
barnwr. Par i mi drefnu fy ymddygiad mewn 
ofn a pharch a chariad i ti ymhob peth; fel y 
byddo hyder gennyf pan -ymddangoſo fy Ar- 
| B 5 | glwydd, 


(84. 
glwydd, ac na chywilyddiwyf ger ei fron ef yn 
ei ddyfodiad ; eithr hiraethu am ei weled, a diſg- 
wyl yn gyſurus am dano. 

Par i mi bellach weled, mai fy nyled a'm ded- 
wyddwch yw, rhoddi fy hun yn gwbl i ti ac i'th 
fab Jesv, gan ei gymmeryd ef yn briod i'm 
henaid; i fyw ac i farw yn eiddo fy anwylyd: 
yna mi a gat holl fendithion y bywyd tragywyddol 
gyd ag ef; canys pob peth ſy'n eiddo'r hwn ag 


1y'n eiddo Cxisr Jesv. Cymmer fi, gan hynny, 


O fy Nu, yn eiddo priodol i ti o hyn allan dros 
byth. Dymuned yr ydwyf yr awr hon i gyflwyno 
i'th dduwiol fawredd fy hunan, fy enaid a'm 
corph, fy meddyliau a'm geiriau, fy ngweithred- 
ovedd aim bwriadau, fy meddiant a'm cyflwr, 
ynghyd a holl gynneddfau a galluoedd fy yſbryd: 
i trefnu th ogoniant, 'w llywodraethu gan dy 
ras, i' cyfarwyddo & ch gyngor, ac i'w ſancteiddio 
a*th yſbryd di; fel y byddwyf ffyddlon i ti, a 
throſot, ymhob peth. 

O clymma fy nghalon wrthyt, a phar i'm ſerch 
ymiciydiu arnat; fel lle carech di, y carwyf fin- 
nau, ac na bo 1 mi ga*au onid yr hyn yr wyt ti 
yn ei gazau : fel nad elwyf fi, onid lle y bo dy 
y{bryd di yn myned gyd à mi: ac na boi mi 
geiſio nac ewyllyſio na gwneuthur, onid yr hyn 
a fo yn dy toddio di. Bydded i rym a gwres dy 


gariad fy nghymmell i ſyw i ti, ac nid i mi fy 


hun byth bythoedd mwy. 
O cynnorthwyed dy ras fi, i uno fy hun à thydi 
mewn gwirionedd a ficrwydd ; fel na's gallo pethau 
preſennol 


(35) 
preſennol na phethau i ddyfod, na bywyd nac 


angau, na dim arall byth fy ngwahanu oddi wrth 
dy gariad di. Par i mi ymhob ffordd fod yn bur 
ac yn ddidwyll yn y peth hwn; fel na chaer mo 
honof yn rhagrithiwr yn y diwedd, ac na thwyller 
mo honef am y peth ag yr wyf yn obeithio am 
dano. Dod fendith arnaf, ac ar bob peth a rodd- 
aiſt i mi. Bendithia fy nghyflwr oddi fewn ac 
allan: bendithia fy nghorph a'm henaid, a phob 
peth a berthyn iddynt. Bendithia fi nos a dydd ; 
bendithia fy ngwaith a'm meddiant ; bendithia 
gynghorion dy air a chyfryngau Jechydwriaeth; 
ſclia eu hargraph ar fy enaid, cadw goffa o'th 
ewyllys yn fy nghalon, datguddia ddirgeloedd 
duwioldeb i mi; ac na chuddia oddi vrthyf ddim 
a fo buddiol i*th ogoniant di a'm henaid innau. 
Bendithia bob meſur o jechyd ac afiechyd, o adfyd 
a hawddfyd, o gyſtuddiau a chyſuron, ag a gyt- 
rannech arnaf: gwna fi yn amyneddgar dan dy 
geryddon, ac yn well o'u plegid. 

Mae rhwy mau arnaf i geiſio les a daioni eraill 


| heftyd; O Arglwydd, nid yw dy fendithion di 


yn lleihàu er cynnifer a ſo. yn derbyn o honynt : 
rhynged bodd i ti fendithio trigolion y byd an- 
nuwiol hwn ſy'n gorwedd mewn drygioni a da- 
llineb. Llewyrched goleuni dy efengyl ar y rhai 
ſydd mewn tywyllwch a chyfgod angau: tanna 
athrawiaeth dy air ar led hyd holl eithafoedd y 
byd ; fel yr adwaener dy ffordd ar y ddaear, a'th 
Jechydwriaeth ymblith yr holl genhedloedd, Dwg 

I yr 


(36) 

yr Ax cHRIST i'r farn a thyn i lawr deyrnas y ty- 
wyllwch, diſtrywia lywodraeth Satan a phechod ; 
fel yr adwaener ac y derbynier Cr1sT yn frenin 
trwy'r holl fyd; ac y del pobloedd lawer i fod yn 
ufudd iddo mewn harddwch ſancteiddrwydd. O 
Arglwydd, bydded eneidiau dy bobl yn y deyrnas 
hon yn werthfawr yn dy olwg di: tro ymaith yr 
anwiredd ag ſydd yn cynnyddu mor aml a haer- 
llug; yn ymddangos liw dydd heb fedru cywil- 
yddio, ac yn ffrydio fel diluw dros wyneb y wlad, 
Cerydda yr yſbryd hwnnw o angrhediniaeth a 
halogrwydd, y balchder ar uwchder ffroen, y 
cyndynrwydd a phob dychymmygion ynfyd, ſy'n 
ymgodi yn erbyn gwybodaeth Duw, Na ad i ni 
ſyrthio yn ein hol i baganiaeth a phabyddiaeth ein 
hynafiaid gynt: na ddyro mo honom i fynu i 
ddwylo delw-addolwyr, rhag iddynt gablu dy 
enw, gan ddywedyd, pa le mae eu Duw bwynt, 
In yr hwn yr ymddiriedaſant? ond yn hytrach cym- 
mer ni i'th ddwylo dy hun, a cherydda di ni 
mewn cariad a pha wialennodau bynnag a ddan- 
fonech ; bydded dy geryddon yn fendith, canys 

gyd A thi y mae trugaredd ac aml doſturi. 
Attolwg bydd yn dy ras oddi amgylch y deyrn- 
gader gan fendithio'r brenin, a'r holl deulu bren- 
hinol, ynghyd a holl gynghoriaid a phennaeth- 
iaid a ſwyddogion y tir; fel y meddont ris i'th 
ofni di yn barchus, ac yr edrychont yn dda am 
wneuthur pob peth a berthyn i' lleodd, er gogo- 
niant i ti; er cynnydd crefydd, er Iles y wlad, ac 
+ 0M , | cr 


„ 4 — «yy 4 An 


(37) 


er cyſur iddynt eu hunain yn nydd cyfrif. Ben- 


dithia weinidogion a gweinidogaeth dy air; fel yr 
agorer Ilygaid y ddeillion, au troi o dywyllwch 
i oleuni, ac o feddiant Satan at yr Arglwydd 
Jzsv. Deffro yſprydoedd bugeiliaid dy bobl, fel 
na adawont ddefaid y praidd i fod yn yſglyfaeth 
r llewod rhuadwy : gwna hwynt ya ffyddlon i 
ddwyn dy waradwydd, ac yn ddibartiol i ddangos 
gwah:n rhwng y glan a'r aflan. Llwydda eu 
poen, fel y bont yn offerynnau o gadwedigaeth 


eneidiau lawer, ac y gwaredont eu heneidiau eu 


hunain oddi wrth waed y pechaduriaid colledig. 
Bydd drugarog, O Arglwydd, wrth dy holl 
bobl, pa le bynnag y maent yn waſgaredig ar hyd 
wyneb y ddacar : bendithia y rhai ſydd dan un- 
rhyw gyſtudd a chlefyd, a chynnal y neb ſydd 
dan neb rhyw groeſau dros achos dy Fab yr Ar- 


glwydd Jesv; anfon y cyfryw gymmorth a chy- 


ſur cyfamſerol iddynt, ac a fo yn fwyaf cymmwys 
a chyfattebol 'w blinderau, fel y bò'r diwedd o 
honynt 'th ogoniant di, a'u daioni hwythau. O 
Douw graſol, oddi wrth yr hwn y mae Jechyd- 
wriaeth pob enaid cadwedig, cofia attolwg fy 
ngheraint a'm cyfeillion yn y byd hyn: dyſg 
iddynt y pethau a berthyn Yr byd a ddaw, a dwg 


hwynt 1 gael bywyd tragywyddol. Cyfarwydda 


di a bendithia ryw foddion tu ag at eu Hiechyd- 
wriaeth hwy a minnau; fel na welom eu gilydd 
yn golledig yn nydd y farn. 


A 


( 38) 

Ar dy law di, O Arglwydd, y mae peri i mi 
orphwys mewn diogelwch y nos hon: O na 4d i 
mi huno yn angau, na chyſgu mewn pechod; ni 
wn i pa ſaw] un a orwedd i lawr heno, heb godi 
mwy, nes i'r meirw glywed llef yr arch-angel ac 
udgorn Duw, yn galw ar bawb i'r farn. Amryw 


| yn ddiau ſy'n myned bob n6s a phob dydd allan 


o dywyllwch y byd hwn t dywyllwch tragywyddol: 
ar dy law di yn unig y mae, p'un a gif fi fy w i 
weled goleuni'r bore neſaf, a ph'un a gaf fi agor 
fy Uygaid mwy ar ol eu cau, neu orfod i mi yn- 
ghanol fy nghwſg godi i fynu fy ngolygon mewn 
poenau. Dan nodded dy drugaredd a gofal dy 
ragluniaeth y dymunaf oſod fy enaid a'r hyn oll 
a feddaf: bydded fy nghwig yn gymmedrol, a'm 
gorphwysfa yn ddiberygl; par i mi huno a dihuno 


gyd a thi, yna nis dichon yſbrydion drwg, na 


dynion na damweiniau drwg fod yn niweidiol i 
mi. 

Mae'n ddyled arnaf ith garu di, ac fe fydd ar- 
naf rwymau tragywyddol i foliannu dy enw, am 
bob diogelwch a diddanwch y dydd a aeth heibio; 
a phob dydd a nos o'm bywyd hyd yr awr hon. 
Oddi wrthyt ti y daeth fy holl gynnorthwyon, fy 
holl gyſuron a'm gwaredigaethau yn nydd fy 
nghyfyngder a'm trallod. Ti a roddaiſt i mi fodd 
i fyw, ac a ddarperaiſt ymborth a dillad i mi: a 
thi a'm cadwodd yn fyw hyd yma, ac onite buaſai 
fy nghorph yr awr hon ym myſg y meirwon yn 
y bedd, a'm henaid ym myſg y damnedigion 

mewn 


( 39) 


mewn poenau. Tydi a'm cedwaiſt oddi wrth 
lawer o bechodau yſgeler ac echrydus ag a ddy- 
gaſai gywilydd a dinyſtr hynod arnaf yn y byd 
hwn ; y rhai, trwy lygredigaeth y cnawd, a gwyn- 
iau ynfyd a themtaſiwn y diafol, y buaſwn yn 
ſyrthio iddynt trwy boethder a byrbwylldra yn 
ddiſymmwth: canys hid y drygau mwyaf ſydd 
yn fy nghnawd, a chynddrwg a'r llofruddion 
gwaethaf y buaſwn, oni buaſai th ragluniaeth dt 
fy attal. Mor anrhaethadwy yw dy gariad i mi 
ymhob ffordd ! oddi wrthyt ti y mae fy holl dru- 
gareddau tymhorol ac yſbrydol : ti a roddaiſt dy 
air i'm dyſgu, a moddion gris i'm helpu i gyrraedd 
dedwyddywch tragywyddol Ond uwchlaw'r cwbl, 
pa fawl a allaf roddi i ti, am ſylfaen fy holl gy- 
ſuron, ſef dy anwyl Fab, yr hwn a draddodaiſt j 
angau drofof ; ac am y pethau mawrion a wnaeth 
ac a ddioddefodd efe; am ei eirjolaeth droſof ar 
dy ddeheulaw, ac am yr addewidion gwerthfawr 
o'ch ras a*ch yſbryd, a'r holl fendithion preſennol 
a thragywyddol a bwrcaſodd efe i mi: trwy yr 
hwn yr wyf yn meddu pob peth ag ſydd gennyf, 
ac yn gobeithio am faddeuant a heddwch, a phob 
gras cadwedigol oddi wrthyt. Efe a ddaeth i'm 
gollwng i o garchar trwy fachnio drofof a gofod 
ei hun yn nwylo y gelynion yn fy lle i, Efe yw 
yr aberth a offrymmwyd drofof. Efe yw*r cyf- . 
iawnder ſydd yn gorchuddio fy mrynti; ei waed 
ef yw'r ffynnon ſy'n puto fy aflendid; efe yw'r 


dadleuwr ſy'n erfyn droſof; efe yw'# meddyg i 
| jachau 


CY 
s SO > PR 
A 
= —_ < 
Wm - of * 4 = , 
— — 4 "xz 
. * 


1 . 
„ 
1 rr — 


— — — <—_z- — 
4 = 


i». y 
5 IE 3 


h - _ 
* — — — + 2 * <5 © ar IRE o 22 = 
bo — * y — — — 2 ® = * — 
WE. 


(40) 
jachàu fy nghlwyfau ; efe yw'r offeitiad 5 a a. 
ffodd tan y digofaint, ac yn fy nghymmodi a 
Duw. Trwyddo ef y caf ddyfod yn hyderus o 
flaen gorſeddfainge y gras, i ddiſgwyl am bob 
cymmorth cyfamſerol oddi wrthyt; a thrwyddo 
ef yn unig y mae cael dy fodfa hyderus o flaen gor- 
ſeddfainge dy farn. 

Mor fawr yw dy ddaioni a golud anchwiliadwy 
dy ras yng NohRIST JESU; ac mor aneirif yw dy 
drugareddau tu ag attaf fi ymhob ffordd! Ni's 


gallaf fi byth fod yn ddigon diolchgar i ti. Tydi 


ſydd yn fy mhorthi fel bugail, yn llywodraethu 
droſof fel brenin, yn fy nwyn yn dy freichiau fel 
mammaeth, -yn fy nghymmeryd dan dy adenydd 
fel y jar ei chywion, yn gwarchod droſof fel 
gwiliwr, yn darparu droſof fel tad, yn cofio am 
danaf fel mam ei phlentyn ſugno, yn fwy anwyl 
a charedig i mi na chyfaill, neu briod fy mynwes. 
O pa beth ydwyf fi, fel y byddai fy Nuw mor 


dda a hyn wrthyf! nid oeddwn i ddim, nid ydwyf 


fi ddim, ni feddaf fi ddim, ac ni's gallaf fi ddim 
o honof fy hunan. Llai ydwyf na'r lleiaf o'th holl 
drugareddau : beth oeddwn cyn fy ngeni, ac yn 
fy mebyd, ond dyrnaid o'r llwch mwyaf aflan a 
Maidd! Beth oedd fy ieuengctid, ond pentwr o 
wyniau gwylltion a ffrom-ffol! A pha beth ydwyf 
etto, ond fel anifail heb ddeall a ſynwyr ; ie pech- 
adur greſynus yn barod i gymmeryd fy hudo bob 
awr, i fod (hyd ag y gallwyfi) yn elyn i DDuw 
ac i'm hengid fy hun. Dyma's fath greadur gwael 

| y ſtofaiſt 


(41) 


y ſtofaiſt y fath dryſor o drugaredd arno! pwy 


na chwennychai dy garu, wrth feddwl mor fawr 
yw golud dy ddaioni di? Ti am gwnaethoſt yn 


ddyledwr mawr i ti, ac nid oes gennyfi ddim 1 


dalu. 


Dyn annheilwng a phechadurus ydwyf, O Ar- 
glwydd, pa beth a wnaf? Dychryn a ch'wilydd 
ſydd arnaf, o herwydd fy annheilyngdod, gan 
faint yw dy drugaredd a'th garedigrwydd tu ag 
attaf a minnau mor wael a diddym yn dy olwg. 
Gwared fi oddi wrth fy llygredigaeth a'm holl 
annheilyngdod a*m hangharedigrwydd i ti, yr 
hwn a*m ceraiſt i mor rhyfedd. Dyſg fi i arferu 
holl fendithion dy ddaioni er gogoniant th enw. 
Dyro i mi y fath ſynniad a golwg arnynt ag a 


ennillo wyneb fy enaid tu ag attat; i hoffi dy 


ffyrdd, a*th waſanaethu yn ewyllyſgar ; yr hwn 
wyt ymhob ffordd mor garedig a chariadus i mi; 
fel y bo th gariad di dynnu fy holl gariad innau 
attat ti, ac i'm calon lynu wrthyt byth. Cadw 


hyn dros fyth yn fy meddylfryd, fel y caffwyf 


orphwys ym mreichiau fy anwylyd Cz1sT IJ ESV, 
ac ynghoel a mynwes wreſog dy gariad di, trwyddo 
ef; am yr hwn, a thrwy yr hwn, ac i'r hwn, gyd 
a thi, a'r yſbryd glan, y bo holl fawl y nef a'r 


ddacar, yn dragywydd. Amen. 


Ein Tad yr hwn wyt, Se. 
Gras ein Harglwydd, &c. 


Gras 


| 
| 


(42). 


Grds o flaen Buyd. 

O » yr bwner maint ein hannheilyng- 

dod wyt yn darparu ymborth i ni, a phob 
_ trugareddau angenrheidiel at ein cynhaliaeth ; 
caniatta dy fendith arnynt: ac megis mai o th 
ddaionĩ dt, yr ym ya cael modd i fyw, cymmorth 
ni 2'th ras i fwytta ac yfed a byw i'th ogoniant di, 
ac ymroi yn ffyddlon i'th waſanacthu ya yr hyn 
oll a feddom ac a wnelom tra fom ya y byd, trwy 
kaeddiane CxIsT rn. Amen. 


Gra. ar 6 Bay. 


pi ; ti, 5 graſol, canys o'th ddwylo 
di y cawſom yr ymborth hwn, a phob tru- 


gareddau eraill : tydi fy'n rhoddi Iluniaeth i gyn- 
nal bywyd ac jechyd ynom, a thydi ſydd yn rhoddi 
i ni ein bywyd a'n jechyd, fel y gallom dderbyn 
ein Iluniaeth yn gyfurus. Bydded Yn heneidiau 
ar cwbl ſydd ynom fendithio dy enw di, yr hun 
wyt yn diwallu ein holl eiſiau; ac yn rhoddi i ni 
bob peth da yn ddigonol. Na ad i nt dy anghofio 
di, na gwaſanaethu pechod i wrthryfela yn dy 
erbyn di, dan y mwynhaid'o'th ddatoni i ni; eithr 
byw yn addas i'th drugareddau yma, fel y caffom 
drugaredd oddi wrthyt yn y diwedd i fywyd tra- 
gy wyddol, trwy 1 28 Enis ein „Ange 
Amen ben 


DIWEDD. 


CYFARWYDDWR FFYDDLON 


r 
05 Orſeddfainge 9 Gras : 
th; s E f, 


hl FFURF O WEDDIAU 

di, l 

HARFER MEWN TEULUOEDD FOREU A HWYR. 

Wedi eu nne a'u cyfaddaſu er mwyn yr Anghyf- 
arwydd a'r Anfedrus a fyddo yn ewyllyſgar i ddyſgu 


Gweddio ar DDuw mewn amſer cymmeradwy ; fel 
y caffont-ras a ]lwyddiant yn y byd hwn, a bywyd 


Arglwydd JESU GRIsT. 


Gan Weinidog Annbeiltung o Eglwys Lok GR. 


— 


— 


Es. lv. 6. 


Ceifiwch * Arglwydd, tra y gellir ei gael ef; a 2 
arno, tra fyddo yn agos. 


Hos. xiv. 2. 
Cymmerwch eiriau gyd à chwi, a dychwelwch at yr Arglwydd, 
Mar. vi. 9. 
Am hynny, Gweddiwch chwi fel hyn. 


L L U ND & 810% 


Argraphwyd gan J. a W. Orrix, ym Martholomew-Clis, yn 
agos i Weſt-Smithfield. M DCC LXIL 


tragywyddol yn y byd a ddaw, trwy gyfryngdod yr 


— Te Oo 4. <oeOt—— — —— 


N- ts . CIA - 24 2 4-4-4-44þ 


LLYTHYR yr AWD WR 


" ir o 


Vr 4wy/ GY MRU. 


Fy MRropyR a'm CYFEILLION, 


N. D wyf yn gweled fod achos. i mi ddywedyd 
ond ychydig mewn ffordd o ragymadrodd, )ng- 
bylch yr angenrheidrwydd a'r llès o weddio Dum; nac 
ynghbylch un peth arall a berthyn i'r ddyledfwydd fawr 
hon: o blegid fod bynny wedi ei wneuthur eiſioes (yn 
later gwell nag y medraf fi, oddieithr yn ei eiriau ef 
ei hun) gan y Parchedig ddiweddar Mr GRIFFITH 
Jowzs, yn y Ihr godidog hwnmw, a elwir Galwad 
at Orſede fainge y Gras, ac yn rbagymadrodd y llyfr 
a etwir Hyfforddwr at Orſeddfainge y Gras, (allan 
o ba un, gan mwyaf, y cymmerwyd y Gweddiau can- 
lynol) yu Eſboniad Gweddi yr Argluydd beſyd, ac 
yn y rhagymadrodd o flaen y dduy Ffurf o Weddi (y 
bai a dybizwyd yn gymmwys 1*w hail argraphu au 
goſod) yn nechreuad y llyfr bun. Efe, yr bun a fu 
yn offeryn lluyddiannus yn llaw yr Hollalluog, , 
ddwyn llawer o rai diweddi i weddio, a wyddai yn 
ada mor angenrheidiol a buddiol y Gweddi ; ac mor 


ddycbrynllyd a thruenus yw r y rbbai oll c i beſ- 
geuluſant. 


(46) 
peulufant. Yr yſtyriaeth o hynny a barodd iddo g O ] 
meryd cymmaint o boen i *ſgrifennu mor belaeth Nd a. 
hylch y ddyledſwydd bwyſig bon, ac i annog a tha lawer 
gymmell hen ac jeuainge i ymarfer d hi yn ddeſaſini fer 
ac yn gydwybodol. 1 d 

Yr oedd y gur da ban yn bwriadu, er ys amy ddigon 
o flynyddau, i ſgrifennu ac argraphu Hurſo eff 
zau, iw harfer mewn teuluoedd fore a bhryr; fel nf bv 
byddai i neb ag a fyddai yn ewylly/zar i weddio g phe 
4 u tylwyth, eſgeuluſo grneutbur felly, o eifiau vl eirtie 
ganddynt gynnorthwyon cymmwys i ddechreu*r gewaiili ai H. 
ar y cyulaf. Ond ni's gallodd efe gwpldu yr hyn as wed 
cedd u ei amcanu ; o achos fed ganddo latoer o bethay pabat 
angeurheidio] eraill yn Uaww, na's gallaſai eu gadai 93% 
 beibio, ac o blegid iv leſgedd ai anhwyldeb corph Beth 
orol gyunyddu funf, nes iddo o'r diwedd gymmeryi Y © 
ei gennad addi wrthym ni, i fyned at ei brynwr maui Hen! 
(dros yr bwn y bu efe yn wds ffyddlon, tra bu yn I Pag: 
byd) i dderbyn y goron ag oedd ynughadw ar ei fedr bony 
yu nheyruas nefeedd, lle na's dat na llefgedd na cb: I Hd 
Hd Ow gyfarfod byth my. Er ei fod wedi marw, 3” Y 
y mae efe yn llefaru etto, ac yn ſaer alw aruam iff h 
dayſgu addoli Duw, a gweddio arno meton amferſſ iau 
cyumeradwy ; fel y gallom ddiange rhag ei adigefaint, fo'n 
aà chael ein derbyn yn gymmeraduy ger ei fron, iruy ] ici! 
hae dedigaethau yr Arglwydd Jeſu, pan y bom ni yu d 
myned allan or byd bwn. Duw a'n nertho ni all if nr 
gofio ac jawn ddefnyddio yr boll rybudaion, y cynghorion pets 
Gr cyfarwyddiadau a roddes efe i ni; fel y gallen ¶ i cb 
gael cyfarfad gorfoleddus yu nydd yr ymweliad. ag 

. O Frodyr, 


(47) 
O Frodyr, yſtyrizwch y perygl o fyw yn ddiwedd; ! 
id aeth un enaid diweddi erjoed ?r nefoedd ; er fod 
later o weddiwyr ffurfiol a rhagrithiol wedi myned 
Hen, o eiſau idchut geifio gris ac M Duw, 
10 dyſgu i weddio yn jawn, Chwi a wyadoch ya 
aigon da, mai corph mar yw'r corph dianadl , 
Melly enaid marw yw*'r enaid diweddi. Pe bnech 
chevi yn jawn ddeall gymmaint yw lleryddiant gwedui, 
Ks phe baech yn gwybod faint o lis a meluſder y mac r 
irtiau yn ei brofi yn eu heneidiau wrth weddio Daw ; 
ni fyddai yn beth anhawdd ich perfwadio i ddyſou 
MW oweddio yn ebrwydd. Dywedwch i mi, O Frodyr, 
i pabam yr ydych yn eſgeuluſo peth ag ſy'n perthyn mor 
= 2205 ich heddwch d Duw, a bywyd tragywydaol ? 
Beth ſydd yn eich rhwyſiro i weddio? Fi cywilydd? 
yn cer, y mae yn llawer mwy cywilyddus, fod neb ag 
'n byw yngwlad goleuni, yu byw yn waeth nar 
Paganiaid, neu addolwyr Mahomet ; canys rhai o 
bonynt bwy a weddiant bedair neu bum waith yn y 
had. O's dywedwch, mai o eiſiau medr i weddio 
Vir ydych yn eſgeuluſo; yna, mi a ddeiſyſaf ernoch, er 
nun yr Argiwydd Jeſu, gymmeryd o honoch y ffurf- 
au canhynol (0's na's gellwch gael rhyw rai eraill, a 
'n ſy cymmwys ich bacbos) i*w harfer yn eich 
eiau fore a hwyr, byd oni ddeloch yn ddigon cyfar- 
vad i allu gweddio beb lyfr. Mi a wn fod dynion 
In rhy barod i oeri a diflaſu wrth fynych arfer yr un 
peth; am hynny mi a dybiais yn angenrbeidiol i roddi 
i chwi gynnifer ffurf o weddi fortuol a phrydnhawnol 
ag Hdd o ddyddiau yn yr wythnos ; fel y galloch eu 
newidio 


648) 
newidio yn Hynyc bach, er mwyn cadw ach by/brydoed 
yn fwy deffrous wrih weddio, 

Yftyriwch yn ddifrifol, fod 1 0 Adel 
wyddwch neu o drueni yn ſefyll och blaen, ac yn ar, 
pob un o bonoch; a bod eich hamſer yn fyr ac yn « 
ſertennol jawn yn y bjd hun, ac am hynny nad yn 
baſſibl i chwi ddechreu gweddio yn rby ebrwydd. N 
chlybiirwyd i neb erj 'oed ediſar bau o achos dechre 
gweddio yn rb, gynnar: ond y mae llawer myrddiun 


o rai truenus Jinhaith yn edifarbau yn awr, yn ub 1 

| uffern, am iddynt eſgeulu ſo gweddi nes aeth bi gol 
rby ddiweddar. (yn 
Cofrwch fod holl fenditbion y diweddi dan felldittY ,, , 

Y mae holl foddion gras, te hyd yn oed y ſacramenta ge, 
ſanfaidd eu hunain yn ddiles ac er damnedigaeth i bo ,,, , 
enaid ag nad yw yn taer weddio am fendith Duw ar , 
nt. Pa foad y gall y rhai truenus hyn ſefyll ge, 2 
bron brawdle Criſt yn y farn faur olaf? O f 1, 0 


eneidiau, deuwch ar frys, ac heb oedi yn B, aff Der 
fyrthiwch i lawr yn iſel ar eich gliniau o flaen got 
ſeddfainge y gras, i ddeiſyf ffafr y barnwr, a maddeu 
ant oc boll bechodau yn ei erbyn; ac i ymbil am ri 
ch cynnorthwyo i ryngu ei fodd ef tra byddoch yn 
bjd; fel y galloch ſefyll yn ddiddychryn ger ei fron, 
pan yr ymddangoſo efe, i dywallt ei lid ar y teulu 
oedd diweddi. Na ryfygwch i eſgeuluſo gweaddii 
mewn amſer cymmeradwy : o nac oedwch hyd yr an 
ſer y deloch i orwedd ar wely angau! Beth a dil 
chwi alw gweinidog eich plwyf, neu ryw yn arall! 
weddio droſoch a chyd 4 chwi y pryd hwanw? P. 
galo 


(49) 
galon à all fod gan weinidog i weadio y pryd hun 
dros dyn na weddiodd erj oed droſto ei hun? Pa fodd 
y gall efe ddtiſyf ar Dauw am dderbyn enaid y dyn 
W þ011%w i'r nefoedd, yr hon a rodiodd yn ffordd uffern 
hob cam oi fywyd? Caſfitoch, gan byuny, O rai 
ol anwyl ! coftwwch, mai yn awr yw'r amſer cymmer- 
W adwy, ie, yu awr yw'r amſer i chwi i nesfu at 
Daduw, trwy ffydd yn enw Criſt, i ddeiſyf trugar- 
edd, ac i geilio gras yn gymmorth cyfamſerol. 
Mi a wn am amryw o rai gwan-galon ag Hdd a 
Lgolteg obeithiol arnynt, ac yr wyf yn coelio eu bod 
(yn 61 eu deall a'u medr) yn arfer gweddio yn ddirgel 
ar eu pennau eu hunain : ac etto y maent yn ffaelu a 
Y 2weddio yn gyboeddus gyd d'u teulu, o achos nad ydynt 
yn meddu dawn i wneuthur hynny mor fedrus ag eraill, 
Er mwyn y rhai hyn, neu bwybynnag eraill y gwelo 
woryd y gr 's fod yn dda i duedau eu calonnau i 
aayſgu gweddio, y cymmerais y gorchwyl hwn y llaw. 
W Derbynizwch ef, gan hynny, mewn eariad, gan fadd- 
eu pe beth bynnag a fo'n feius ynddo. A phan fydd- 
och chai yn nesau at Orſeddſainge y Grds, attolug, 
cofiruch finnau ; a deiſyfwch ar eich Tad nefol roddi 
i mi ras a chymmorth i fod yn flyddlon, yr bum wyf 


Y mwyaf annheilwng 
o'ch brodyr a*ch cyd-weiſion 


. | yng NenrisT Irsv. 


0 cin. 


— 


j 
1 
| 
| 
jo 
2 
| 


N 
| 
g 
K 
. 
| 


l 


NN NN- NN. NN. NNNAIUNN ANNA ; ti 
FTI : 


gre: 

CYFARWYDDWR FFYDDLOYN,,, 
| yr \ 

AT | filo 

ſafa 

rſeddfai, Gras. | 
Orſeddfaings y Gras 5 

cen 

eee eee eee yn 
| gall 

GwEDDI 7 w harfer mewn teulu ar fore dydd o 
yr Arglwydd, cyn myned i'r addoliad cybi4 ydy 
eddus yn yr Eghoys. 0 
yn 

«+. Arglwydd Dpuw y lluoedd, yr hwif fror 
O-4 wyt gadarn jor, a'th wirionedd o', An 
Ke amgylch; yr wyt yn Dpuw ofnadwy SW 
_ ynghynnulleidfa*r ſaint, ac i'th arſwydo yn d) DD 
holl amgylchoedd. Ger dy fron di yr ymgrymm dro 
nu'r nefoedd, ac yr addola trigolion y ddaearf ** 
Pwy a gyſtedlir a'r Arglwydd yn y nefoedd: nef 
Pwy a gyffelybir i ti, O Dpuw, ym myſg mei gad 
bion y cedyrn? Ti wyt yn llywodraethu ymch by\ 
wydd y mor : pan gyfodo ei donnau, ti a'u goſteg a 
Ti-yw pen-rheolwr mawr y nefoedd a'r ddacar; hyc 


y mae dy lywodraeth yn dragywyddol, a'th ali red 


ya anfeidrol: pa beth a ddichon fod yn anhawdc 
I 1 ti! 


( 51) 
{i ti? Teilung wyt, O Arglwydd, i dderbyn 


gogoniant, ac anrhydedd, a gallu: canys ti a 
greaiſt bob peth, ac o herwydd dy ewyllys di y 
maent, ac y crewyd hwynt. Yr wyt ti, O Ar- 
glwydd, yn preſwylio'r goruchelder a'r cyſſegr; 
yr wyt yn cy fanneddu ym moliant 1/rae/: mil o 
filoedd a*th waſanaethant, a myrdd fyrddiwn a 
ſafant ger dy fron. | - 
Wele yma, O Arglwydd, ychydig nifer o 
greaduriaid y Ilwch, yn dymuno ac yn deiſyf 
cennad i nesau at orſedd dy ras, y bore hwn, 
M yn enw a chyfryngdod dy Fab Jzsu, Ni's 
gallwn ni ddyfod attat yn ein henwau ein hunain 
d o blegid mai pechaduriaid truenus a greſynol 
A ydym, a rhai llwyr annheilwng i gymmeryd dy 
enw ſanctaidd di yn ein geneuau halogedig : am 
hynny y dymunem gymmorth i ddyfod ger dy 
ind fron, gyd ag ymddiried yn eirjolaeth a chyfi- 
ol anwder yr Arglwydd JEsu; yr hwn a ddichon yn 
ll gwbl jachau y rhai trwyddo ef ſy'n dyfod at 
| Dpuw, gan ei fod ef yn byw bob amſer i eirjol 
droſdynt hwy. Nid oes Jechydwriaeth yn neb 
arall, ac nid oes enw arall wedi ei roddi dan y 
nefoedd, trwy yr hwn y mae yn rhaid i ni fod yn 
gadwedig. Efe yw'r ffordd, a'r gwirionedd a'r 
I bywyd; ni's gellir dyfod at y tad, ond trwyddo 
o ef. Er ei fwyn ef yr arbedwyd ein bywyd ni 
I byd yr awrhon, ac y rhoddwyd i ni bob truga- 
d reddau perthynol ir bywyd hwn; a phob ben- 
C 2 dithion 


(52) 
dithion a moddion angenrheidiol i dduwioldehy 'ch 
bywyd tragywyddol. 
Pa gynnifer o ddyddiau ſanctaidd a qreuliaſom 
ni mewn oferedd, heb yſtyried dy fod di, 0 
Arglwydd, wedi ſancteiddio'r ſabboth, a'i neill. 
duo at dy addoliad a'th waſanaeth dy hun! P. 
gynnifer o octeydd gwerthfawr a ddarſu i ni eu 
heſgeuluſo, a' u camddefnyddio! Pa gynnifer q 
bregethau grymmus ac awdurdodol a fuant yn 
ddiles ac yn anfuddiol i'n heneidiau ni, o achoy 
ein calon- ien ein hangrhediniaeth, ein hy. 
gafnder a'n diofalwch ger dy fron di wrth eu 
- Nid ym ni yn haeddu cael un odta 
yn ychwaneg, na chael clywed un alwad mwyach 
i ddyfod at yr Arglwydd JESU, trwy yr hwn y 
maddeuir ein hol} bechodau, ac y rhoddir 1 ni 
obaith am gymmod a heddwch a thydi. | 
O Arglwydd trugarog, ti a'n gweli ni yma ger 
dy fron, fel trueiniaid tlodion yn gorwedd yn ein 
gwaed, yn ddigymmorth ac yn ddiymgeledd. 
Yr ydym yn llawn o wahanglwyf ffiaidd pechod, 
mae ein heneidiau ynglat o glefyd marwol, ac yr 
ydym ya gorwedd mewn pydew erchyll o drueni: 
O Dad, trugarha 0 edrych ar ein trueni. 
Aa gollwng ni yn rhydd o'n caethiwed, er mwyn 
yr jawn perffaith a dalodd dy Fab Jesv i'th gyt 
jawnder di droſom. Attolwg, Arglwydd, cyt 
newid ein calonnau, a gwna ni yn greaduriaid 
newydd yng NoHRISsT Jesv. Tro ni oddi wrtl 


ein ffyrdd drygionus, a chymmorth ni, à'th ris 
1th 


(63390 

th addoli di y dydd hwn gyd a gwylder a phar- 
chedig ofn. Par i ni fol yn ddiwid i welthio ' 
allan ein Jechydwriaeth ein hunain trwy ofn a 
dychryn. Wele yn awr yr amſer cymmeradwy |! 
Wele yn awr ddydd yr Jechydwriaeth! Par i ni 
yn ein dydd hwn adnabod y pethau a berthyn i'n 
heddwch a thydi; na ad iddynt fod yn awr yn 
guddiedig oddi wrth ein UHygaid ni. 

Llawer o ſabbothau gwerthfawr, ac odfeydd 
auraidd ſy wedi myned dros ein pennau, ac ni's 
gwelwn byth mo honynt mwyach! Cymmorth 
ni, C Arglwydd, i ddal gafael yn y dydd hun; 
owna ef yn ddydd o ras a bendith i ni, ac i bawb 
eraill ac ſydd yn ei fwynhau, Bywha ni i alw ar 
dy enw; par i'n calonnau fod yn wreſog, a'n cyd- 
wybodau yn ddeffrous-ym mhob rhan oth waſa- 
naeth di. Na ad i wag'hyder, a gobaith twyllo- - 
drus o hir ddyddiau ar y ddacar, i'n twyllo ni, i 
eſgeuluſo trag gywyddol bwys ein Jechydwriaeth | | 
Na oddef di, i ni wneuthur ein hewyllys ein hun- 
ain ar y dydd ſanctaidd hwn; eithr par i ni alw 'r 
ſabboth yn egoneddus, a'i anrhydeddu ef, heb 
wneuthurein gweithredoedd ein hunain, na meddwl 
ein meddyliau ein hunain ar dy ddydd eyſſegredig 
di. Cymmoth ni i ymhyfrydu ynot ti, Duw ein 
Jechydwriaeth, a chynnyddu mewn gras a gwy- 


bodaeth o honot ti, ac o'th Fab yr Argheydd - 


Jesu. 
O par Iwyddiant i'r bit dragywyddol 7 
dydd heddyw! Nertha dy holl weinidogion i 
C 3 Jawn 


654) 

jawn gyfrannu gair y gwirionedd, gan fynegi dy 
holl gyngor di i'r bobl, a thaer- ymbil ar iddynt 
droi oddi wrth eu ffyrdd drygionus, fel y byddont 
byw. Cymmorth hwynt, O Arglwydd, nid ya 
unig 1 oſod allan drueni pechaduriaid anedifeiriol, 
a'u rhybuddio i ffoi rhag y 111d a fydd ; ond hefyd 
i oſod allan ardderchawgrwydd yr ArglwyddJzsv, 
a't barodrwydd i dderbyn pawb ag a ddel, gyd 4 
gwir edifeirwch, i ymofyn am fywyd tragywyddol 
trwy ffydd yn ei enw ef. O gwna weinidogaeth 
dy air yn rymmus ac yn effeithiol y dydd hwn, i 
argyoeddi pechaduriaid lawer, ac i gynnyddu 
gras ym mhawb o'th bobl. Par iddo fod fel gordd 
yn dryllio'r graig; ac fel cleddyf llym daufiniog 
yn cyrraedd hyd at y galon, ac yn torri yr undeb 
ſydd rhwng pechaduriaid à'u pechodau; fel y 
troer hwynt o dywyllwch i oleuni, ac o feddiant 
Satan at Dvuw., Gwna waith mawr ar y ddaear 
y dydd heddyw! rhwyga deyrnas y tywyllwch; 
par i'r deillion weled, i'r cloffion rodio, 'r bydd- 
ariaid glywed ac Yr meirw gyfodi, wrth leferydd 
Mab Dow yn athrawiaeth yr efengyl. 

Yr ydym yn attolwg arnat, O Dpuw trugarog, 
mewn modd neillduol dros dy was, i ofal yr hwn 
yr ymddiriedaiſt am ein heneidiau ni, trwy enau 
yr hwn yr ydym yn diſgwyl ac yn gobeithio cael 
clywed dy leferydd di y dydd hwn. Duw, bydd yn 
oleuni ac yn gymmorth iddo ; fel y bo 'w athraw- 
;acth ddefaynnu fel gwlaw, a'i ymadrodd ddiferu 


fel gwlith: fel * wlaw ar ir- wellt, ac fel * 
y 


ſ 
4 
1 


mrs US 


— -. ge, HaWw* AU — ga pus © ho® mms Aw” wS 


(35 
ydd ar las- wellt. O na fydded i'n hannheilyngdod 
ni attal dy breſennoldeb di oddi wrth ei enaid ef, 
na rhwyſtro Ilwyddiant ei weinidogaeth y dydd 
heddyw ! Bydded ei eirjau gyd ag awdurdod o'r 
nefoedd, a'i ymadrodd nid mewn geiriau denu o 
ddoethineb dynion, ond yn eglurhad yr yſbryd a 
nerth. | 
Tydi, Arglwydd, a addewaiſt fod yn breſennol, 
lle y byddai ond dau neu dri wedi ymgynnull yn 
dy enw di; bydd, attolwg, ynghanol dy bobl i' 
bendithio hwy a ninnau y dydd ſanctaidd hwn. 
Trugaredd werthfawr yw, ein bod ni yn cael dy 
air a'th ordinhadau yn ein myſg! Pa gynnifer 
mil o eneidiau truain ſy'n amddifaid o'n rhagor- 
freintiau ni! Dow, trugarha wrthynt;z a dyſg 
ninnau i jawn briſio a defnyddio odfeydd a modd- 
ion Jechydwriaeth, fel na byddont, trwy dy gyf- 
iawn farn di, er damnedigaeth 1 un enaid o honom. 
Dyro 1 ni galonnau newydd, O Arglwydd, dyro 
1 ni galonnau tyner, hawddgar a da; fel y der- 
bynniom yr impiedig air, a ddichon gadw ein 
heneidiau. Par i ni wrando yn ofalus ar yr hyn 
a lefarech di wrthym, gan yſtyried y cyfrif fydd 
raid i ni roddi yn y farn olaf. Cyfeiria dy air at 
ein cydwybodau, fel y parer i ni ymadael a phob 
drygioni, a dychwelyd attat ti a'n holl galonnau. 
Trugarhi, Arglwydd, wrth holl dywyll-fan- 
nau'r ddaear ſy'n llawn trigfannau trais: bydded 
i lewyrch hyfryd efengyl ein prynwr Jesv dywyn- 
nu arnynt; fel y dyger hwynt oddi wrth gyfeili- 
C4 orni 


i 
4 
7 
| 
1 
| 
1 
0 
1 
j 
| 
| 


( 56) 

orni eu ffyrdd, i adnabyddiaeth o honot ti yr unig 
wir Douw, a'r hwn a anfonaiſt ti, Jes GRIST. 
O Dad, rhynged bodd i ti ei amlygu ef i'r holl 
genhedloedd. Gad i ni, yn öl dy addewid, weled 
mynydd ty'r Arglwydd wedi ei barotoi ym mhen 
y mynyddoedd, ac yn ddyrchafedig goruwch y 
brynniau ; fel y dylifo yr holl genhedloedd atto. 
Bydded dy eglwys fel dinas ar fryn, chwanega 
beunydd atti, y rhai oll a fyddant gadwedig. 

Meddwl yn dy diriondeb a'th drugaredd, Ar- 
glwydd, am dy bobl ffyddlon, y rhai ſy'n dioddef 
erledigaeth o achos y gwirionedd : cerydda di eu 
gorthrymwyr gwiedlyd a didrugaredd ; a nertha 
hwythau i ddwyn eu tyſtiolaeth yn ffyddlon dros 
dy enw hyd y diwedd. 

O Arglwydd graſlawn, tywallt, o*th ras a'th 
yſbryd ar holl drigolion y deyrnas hon; fel y bo 
i ni oll o'r mwyaf hyd y lleiaf o honom, dy ofni 
di, a'th garu yn ffyddlon, am dy gariad rhy- 
feddol di, yn rhoddi ac yn cynnal i ni y fath hel- 
aethrwydd o drugareddau yſbrydol a thymhorol 
hefyd. Nid oes un wlad na theyrnas dan y nef- 
oedd, wedi cael ei dyrchafu mewn breintiau fel 
y deyrnas hon. O mor anffrwythlon fuom dan y 
moddion goreu! Tydi a'n dyrchefaiſt ni hyd y 
nefoedd, o ran breintiauz ond yr ydym ni yn 
haeddu 1 ti ein tynnu i lawr hyd yn uffern, o 
blegid 1 ti anfon attom bethau mawrion dy gyt- 
raith a'th efengyl hefyd, ac fel dieithr beth y cyf— 
rifwyd hwynt gennym. Trugarha wrthym, O 

Arglwydd, 


C97) 

Arglwydd, a dwg yn y blaen ddiwygiad cyffre- 
T. Mdinol yn ein plith; fel na bo i deyrnas DD 
211 gael ei chymmeryd ymaith o'n gwlad ni, ai rhoddi 
ed Hi genhed! arall a ddygo well ffwythau. 

Gwrando ni, O Arglwydd, o nefoedd dy ſanc- 
yeeiddrwydd, er mwyn ein prynwr bendigedig, yr 
o. Arglwydd Jesu Gogoniant a mawl a fo i ti 
za am dano ef, ac am yr holl drugareddau a dder- 
byniaſom ni trwyddo ef. Tydi a'i gwaaetholt ef 
yn Arglwydd ac yn GsrsT, yn dywyſog ac yn 
jachawdwr, i roddi edifeirwch ith bobl a maddeu- 
ant pechodau. Efe a ddiig fywyd ac anllygredig- 
aeth i oleuni trwy'r efengyl : trwyddo ef y gwa- 
redir ni o ddwylaw ein gelynion, ac oddi wrth holl 
gaseion ein heneidiau. 

h Bendigedig a fyddo dy enw gogoneddus di, O 
Doo, am adael i ni gael gweled un o ddyddiau 
i MW mab y dyn drachefm yn nhir y rhai byw: O cym- 
- BE morth ni à'th ris, th waſanacthu di yn ſfydulon 
- dydd hwn, a holl ddyddiau ein bywyd ; fel y 
caffom yn y diwedd ein derbyn attat ti i deyrnas 
-nefoedd, i glodfori a moliannu dy enw ſanctaidd 
In dragywydd ; trwy deilyngdod a chyfiawnder 
Caisse Jrso ein Harglwydd, ir hyn, gyd a thi, 
| 


a'r yſoryd glin, boed pob clod, anrhydedd a 
£9g0nant yn oes oeſoedd. Amen. 


Ein Tad yr hwn wyt, Ce. 
Gras ein Harglwydd, Sc. 


Cx wanne 


( 58) 


GweDD1 iw harfer mewn teulu ar brydnhawn 
dydd yr Arglwydd. 


* Bendigedig a'r goruchel DDpow ! Meddian- 
nydd y nefoedd a'r ddaear; Dow Abraham, 


Iſaac ac Iſrael. Dy lywodraeth di a bery yn dra- 


gywydd, a'th frenhiniaeth o genhedlaeth i gen- 
hedlaeth byth. Nid oes neb fel tydi, ac nid oes 
Du w ond tydi, yn ol yr hyn oll a glywſom ni à'n 
cluſtiau, Pwy wrth chwilio a all gael gafael ar 
Douw? Pwy a all gael yr hollalluog byd ber- 
ffeithrwydd? Cyfuwch a'r nefoedd ydwyt, beth 
all dyn wneuthur ? Dyfnach nag uffern wyt, beth 
allwn ni wybod ? Mae dy feſur yn hwy na 'r 
ddaear, ac yn lled na'r mor; ni ddichon y nef- 
oedd, na nefoedd y nefoedd dy gynnwys di, 
can's yr ydwyt yn breſennol ymhob lle ar unwaith, 
Duw o agos, ac nid Duw o bell yw'r Arglwydd 
ein-Duw ni; ni lecha neb mewn dirgel leodd, fel 
na's gwelych di hwynt. 

Tr oeddit ti yn canfod ein hymddygiad ni, ac 
yn gwybod oddi wrth dymmer ein calonnau a'n 
hyſbrydoedd, pan yr oeddym yn ſefyll o'th flaen 
yn dy dy a'th addoliad, y dydd heddyw : ni 
wyddom ni lai na bydd raid i rai o honom ym- 
ddangos ger dy fron di, yn y byd tragywyddol, 
cyn y caffom weled un ſabboth yn ychwaneg yn 
nhir y rhai byw O na fyddai i'r geiriau a glyw- 
ſom ni à'n cluſtiau y dydd hwn, fod wedi eu 
plannu ya ein calonnau mor ddwfn, nad allai un 


gelyn 


MES f , . a a AS. 


(59) 
gelyn eu diwreiddio byth! eithr bod iddynt ddwyn 
ffrwyth ynom er gogoniant i'th en ſanctaidd di, 
ac er cyſur ac jechydwriaeth In heneidiau ninnau 
trwy yr Arglwydd IEsvu. 

Tydi, Arglwydd, wyt hir-ymarhous, heb ewy- 
llyſio bod neb yn golledig, ond dyfod o bawb i 


| edifeirwch, ac i adnabyddiaeth o'r gwirionedd : 


eithr nyni a ddiyſtyraſom olud dy ddaioni, a*rh 
ddioddefgarwch, a'th ymaros di, heb yſtyried y 
dylaſai dy ddaioni di ein tywys ni i edifeirwch, 
Ti, O Arglwydd, a roddaiſt i ni foddion gras ac 
odfeydd Jechydwriaeth; ond fe ddarfu i ni eu 
camddefnyddio hwynt: tydi a'n gwahoddaiſt 1 
ddyfod attat, yn enw dy Fab IEsv; eithr nyni a 
wrthodaſom : ti a eſtynnaiſt allan dy law; ond ni 
ddarfu i ni yſtyried, eithr diyſtyraſom dy holl 
gyngor di, ac ni fynnem dderbyn cerydd. Troi- 
ſom y wegil, ac nid yr wyneb attat ti, ac felly 
rhoddaſom gyfiawn achos i tithau droi dy wyneb 
ymaith oddi wrthym ninnau, a'n rhoddi ni i fynu 
i galedwch ein calonnau ein hunain, ac i feddyliau 
anghy mmeradwy. 

Pa ſawl gwaith y llefarodd dy Fab Jesv wrthym 
yn athrawiaeth yr efengyl, ac y mynnai ein caſglu 
ynghyd atto ei hun, modd y caſgl y jar ei chywion 
dan ei hadenydd, ac ni's mynnem! Ti, Arglwydd, 
a'n rhybuddiaiſt i wrando arnat a chymmeryd 
addyſg gennyt, rhag i'th enaid ymado a ni, a'n 
gwneuthur yn anrhaith, ac yn anghyfannedd-dra 
tragywyddol. Gwae ni, 0's byw a marw a fyddwn 


yn 


( 60 ) 
yn ein pechodau ; a ninnau wedi cael ein taer-alw 
mor fynych i ymadael à hwynt, a dy fod i ym- 
heddychu a thydi, trwy gyfryngdod yr Arglwydd 
Jesv. 
Mae dy air ſanctaidd di yn dywedyd, y bydd 
dinyſtr i'r rhai anwir, ac y dygir dialedd dieithr ar 
bennau y rhai a wnänt anwiredd. O Arglwydd, 
o's goſodi farn wrth linin, a chyfiawnder wrth 
bwys, pa beth a waawn ? Canys rhai anwir ydym 
ninnau, je, rhai diobaith a cholledig ynom ein 
hunain; etto, yr ydym wedi cael ein harbed hyd 
yr awr hon, er mwyn eirjolaeth yr Arglwydd 
Jesv. Rhyfedd yw*r cariad a'r tynnerwch a 
ddango aiſt i ni, er ei fwyn ef! Nyni a haedd- 
aſom i ti gornelu ein hathrawon, a chymmeryd 

ymaith oleuni yr cfcngyl o'n plith; etto hyd yn 
hyn, y mae ein llygaid yn cael gweled ein dyſ- 
gawdwyr, a'n cluftiau yn cael clywed hyfryd lais 
yr efengyl yn ein galw i edifarhiu a dychwelyd, 
fel y bo i'n holl bechodau gael eu mhaddeu, a 
ninnau gael ein cyfiawnhau, a'n gwneuthur yn 
blant i Dpuw, trwy ffydd yng NoarisT JEsv. 

O Arglwydd graſlawn, yr hwn a roddaiſt i ni 
weinidogaeth y cymmod, attolwg, dyro ris he- 
| fyd i bob un o honom, fel y caffom ein dwyn I 
ymgy mmodi a thydi, we gyfryngded dy unig- 
anedig Fab, yr hwn a'n carodd ni, ac a roddes ei 
hun croſom yn offrwm ac yn aberth i ti o arogl 
peraidd, Er i ni bechu, etto y mae i ni ddad- 
leuwr gyd #r Tad, Jv GRIST y cyfiawn. Efe 


yur 


( 61) 
yw'r jawn dros ein pechodau ni. Efe, yr hwn 
nid adnabu bechod, a woaethpwyd yn bechod, 
ſef yn bech-aberth, droſom ni; fel y'n gwnelid ni 
yn gyfiawnder Duw trwyddo ef. 

Cofia dy addewid, O Arglwydd, a dod dy 
yſbryd o'n mewn; gwna i ni rodio yn dy ddedd- 
fau, a chadw dy orchymynion, a'u gwneuthur 
hwynt. Pura ni oddi wrth bob anwiredd, i fod 
yn bobl briodol i ti dy hun, awyddus i weithred- 
oedd da. Sancteiddia ni à'th yſbryd, a glanhi ni 
oddi wrth ein holl aflendid : golch ein heneidiau 
yng ngwaed dy anwyl Fab, yr Arglwydd Jesv. 
Rhynged bodd i ti, O Dad, uno a chyſylltu ein 
heneidiau ag ef, trwy wir ffydd; fel y profom 
o'n mewn y tangnefedd hwnnw, na ddichon y 
byd ei roddi, na'i gymmeryd ymaith ychwaith. 

Bendithia ni, O Dpuw, ag yſbryd addfwyn- 
der, goſtyngeiddrwydd a hunan-ymwadiad : goſt- 
wng falchder ein calonnau, a phar i ni deimlo 
tlodi yſbryd o'n mewn, fel y gweithier ynom fwy 
o newyn a ſyched am dy ras di, Heblaw a welwn, 
dyſg di ni, fel. lle gwnaethom ar fai na wnelom 
felly mwyach ; ond bod i ni yn waſtad (trwy gym- 
morth dy ras, a chyfarwyddyd dy yſbryd di) 
wneuthur yr hyn a fo-union a chymmeradwy ya 
dy olwg di. Maddeu, O Arglwydd, gymaint o 
yſgafnder a diofalwch a welaiſt ynom, wrth gym- 
meryd arnom dy addoli di y dydd hwn. Gwna 
ni, o hym allan yn fwy yſbrydol, ac yn llai cnawdol, 
In fwy nefol, ac yn llai dacarol; fel y delom ni 
1 fod 


i fod yn addfed i deyrnas nefoedd, cyn y bd i ni 


662) 


gael ein torri ymaith oddi ar y ddaear. Cyn- 4 
northwya ni i ymlanhau oddi wrth bob halogrwydd 


cnawd ac yſbryd, gan berffeithio ſancteiddrwydd 4 
yn dy ofn di: can's heb ſancteiddrwydd ni ddi- 6 
chon neb dy weled di, na ſefyll yn gymmeradwy a 


ger dy fron. ry 
Rhynged bodd i ti, O Arglwydd, fendithio a 
Ilwyddo gair yr Jechydwriaeth, ſef efengyl dy 
Fab Jesv, fel y caffo myrddiynau o bechaduriaid ho 
eu troi o dywyllwch i oleuni, ac o feddiant Satan 
at Dpuw; ac fel y bo i'th holl bobl di gael eu " 
hadeiladu, a'u perffeithio fwyfwy o ddydd i ddydd, 
Ym mha eneidiau bynnag y dechreuwyd dim 
gwaith da y dydd heddyw, bydded i ti ei ddwyn 
yn y blaen, a'i berffeithio hyd ddydd yr Arglwydd 
Jzsv. Na ad i'r ehediaid uffernol gippio ymaith 
yr had ſanctaidd a hauwyd heddyw, gan dy wei- 
nidogion di; eithr par iddo wreiddio i wared yng 
nghalonnau, a dwyn ffrwyth i fynu ym mucheddau 
pawb a'i clywſant. | 
Gwel fod yn dda, O D:d, i arddel a bendithio 
pawb o weinidogion yr efengyl, fel y byddont 
offerynnau yn dy law di, i dynnu i lawr deyrnas 
y gelyn diafol. Mae*r cynhauaf yn fawr, O Ar- 
olwydd, a'r gweithwyr yn brin ac yn anam]; 
attolwg, anfon weithwyr i'th gynhauaf; a phat 
Iwyddiant mawr i bawb o'r gweithwyr ffyddlon. 
Yr ydym yn deiſyf arnat wrando'r erfynoiau 
a'r 9 a oſod wyd i fynu at or ſedd dy ras 
y dydd 


( 63) 
uu y dydd heddyw yng ngweddiau dy eglwys, dros 
bob cyflwr ac oedran o ddynion. Gwrandawr 
gweddi wyt ti, Arglwydd; O gwrando ninnau 
er annheilynged ydym ; a deued ein deiſyfiadau i 
fynu yn gymmeradwy ger bron dy orſeddfainge, 
er mwyn yr hwn ſy'n eiſtedd arni, ſef ein cyf- 
ryngwr ſanctaidd, yr Arglwydd Ixsu. 
1 Cymmer bawb o'th eiddo, a phob un o honom 
ly ninnau dan ofal neillduol dy ragluniaeth y nos 
hon; par 'n hyſbrydoedd ni gymmeryd i fynu 
eu gorphwysfa gyd a thi, a boed i ber-arogl dy 
gariad di orphwys yn waſtadol ar ein heneidiau. 
Mawl a diolch i ti, O ein Duw, am arbed ein 
bywyd, a pharhau i ni odfeydd Jechydwriaeth 
hyd y pryd hwn. Ti a roddaiſt i ni gennad i 
fyned i'th dy, i glywed hyfryd leferydd dy efen- 
gyl yn galw arnom i ddyfod attat ti, i gael madd- 
euant pechod, a chael cymmod a heddwch trwy 
dy Fab Jesv. Bydded i'n heneidiau a'r cwbl ſydd 
ynom fendithio dy enw gogoneddus am dano ef, 
Yr hwn yw'r Arglumdd ein Cyflawnder ; ir hwn, 
gyd a thi, a'r yſbryd glan, boed pob addoliad a 


mawl, yr awrhon ac yn dragywydd. Amen. 


. Ein Tad yr hwn wyt, &c. 
F Gris ein Harglwydd, Sc. 
ar 

PENA X 

n = 


GweDDI 


* 6 
\ ( 64 ) 


GweDDI 1 harfer mewn teulu ar foreu dydd 
Sabboth, cn myned i dderbyn Sacrament 


Swpper yr Arglwydd. 


* Gogoneddus a'r tragy wyddol Dvuw! Pwy 

ſydd debyg i ti ym mhlith y Duwiau? Pwy 
fel tydi yn ogoneddus mewn ſancteiddrwydd, yn 
ofnadwy mewn moliant, yn gwneuthur rhyfedd- 
odau? Pwy ſydd gyfiawn fel yr Arglwydd? A 
phwy ſydd mor ofnadwy a Duw y Duwiau ? Fel 
mynyddoedd cedyrn yw dy gyfiawnder; dyfnder 
mawr yw dy farnedigaethau. Cymmylau a thy- 
wyllwch ſydd o'th amgylch di : cyfiawnder a barn 
yw trigfa dy orſeddfainge; trugaredd a gwirion- 
edd a ragflaenant dy wyneb. Siccr jawn yw dy 
dyſtiolaethau ; ſancteiddrwydd a weddai i' th dy 
di yn dragywydd. 

Dy holl weithredoedd a'th glodforant, O Ar- 
glwydd, a'th faint a'th fendithiant. Dywedant 
am fawredd dy frenhiniacth, a llefarant am gader- 
nid dy weithredoedd ofnadwy. Maw a'th erys 
di yn Sion, O Dpvuw, ac i ti.y telir yr adduned; 
canys ti yn unig wyt Arglwydd Arglwyddi, a 
Brenin Brenhinoedd. Ti a wnaethoſt y nefoedd, 
nefoedd y nefoedd, a'u holl luoedd hwynt, y 
ddaear a'r hyn oll ſydd arni, y moroedd a'r hyn 
oll ſydd ynddynt; a thi ſy'n eu cynnal hwynt oll; 
a llu'r nefoedd fydd yn ymgrymmu i ti, 

Pa beth yw dyn, O Arglwydd, i ti i'w gofio? 


Nid ydym ni oll ond gwagedd, ein dyddiau ſydd 


orthrymder, 


( 65 ) 


4 Jorthrymder, a'n llafur yn ofid. Nyni a gollaſom 
ein holl wychder, a'n perffeithrwydd gwreiddiol; 
ſyrthiaſom i bechod, a than farn o gondemniad; 
etto ni's gadewailt ni i farw yn y cyflwr truenus 
hwnnw, ond ti a ddaethoſt i ymofyn ar ein hol, 
ac a roddaiſt addewid raſlawn o waredwr in rhieni 
cyntaf, yn ebrwydd ar öl eu cwymp. Dy unig- 
J. Janedig Fab dy hun, ydyw'r gwaredwr hwonw | 
ATi a elwaiſt ei enw ef Jzsv, o blegid y gwaredal 
eee ei bobl oddi wrth eu pechodau. Pan ddaeth 
cyflawnder yr amſer, yr anfonaiſt ef i'r byd, wedi 
ei wneuthur o wraig, wedi ei wneuthur dan y 
ddeddf; fel y prynai y rhai oedd wedi ſyrthio 
dan felldith a chondemniad y ddeddf; fel y der- 
byniem y mabwyſiad. Efe yw'r jawn dros ein 
pechodau ni; trwyddo ef, y gwneir plant digof- 
aint, yn blant i Dovw; ac etifeddion uffern, yn 
etifeddion teyrnas nefoedd. Efe yw oen Duw, 
yr hwn ſy'n tynnu ymaith bechodau'r byd. Trwy 
ei werthfawr waed ef, y glanheir ein heneidiau 
alan ni. Yr Arglwydd ein cyfiawnder y gelwir 
ef, o blegid trwyddo ef y cyfiawnheir pob un ſydd 
ya credu. Efe a wnaethpwyd ya awdwr Jechyd- 
wriaeth dragywyddol, i'r rhai oll a ufuddhant 
iddo. 

J Nid yn ein henwau ein hunain, ond yn enw dy 
1 Fab Jzsv y dymunem nes1u ger bron dy fawredd 
di, O Arglwydd, i ymbil am gymmorth i fod 
>| yn ffyddlon yn y gwaith mawr ag ſydd o'n blaen 
any dydd hyn. Ni's gallwn ni na gwrando na 

| gweddio, 


| (66) 
gweddio, ni's gallwn ganu mawl i ti, na gwneu- 
thur coffa am gariad rhyfeddol ein prynwr yn di- 
oddef ac yn marw droſom; heb gymmorth dy ras 
a chyfarwyddyd dy yſbryd ſanctaidd di. O mor 
gelyd yw'n calonnau ! mor grwydraidd yw 'n 
meddyliau ! mor ddaearol yw'n ſerchiadau ! mor 
oer yw'n cariad! ac mor lleſg yw*'n hyſbryd- 
oedd o'n mewn! Nid ydym yn ddigonol i ddim 
o honom ein hunain, ond y mae ein holl Iwydd- 
iant ni yn ſefyll ar dy law di. 

Tydi, Arglwydd ſy'n troi ein nos ni yn ddydd, 
a'n tywyllwch yn oleuni; ti a roddaiſt dy Sab- 
bothau i fod yn arwydd cyfammod rhyngom ni 4 
thi dy hun: O dyro gymmorth i ni, i ymaflyd 
yn dy gyfammod di heddyw ! par i'n heneidiau 
hiraethu am danat, fel tir cras yn fychedu am 
ddwfr. Nertha ni i briſio ac jan ddefnyddio 
moddion gras, ac odfeydd Jechydwriacth ; fel y 
cynnyddom trwyddynt ar gynnydd Duw. Ben- 
dithia athrawiaeth dy air, © Arglwydd, er Jech- 
ydwriaeth i bob enaid o honom : par iddo fod yn 
twy dymunol gennym nag aur, ie nag aur coeth 
lawer; yn feluſach na'r mel, ac na diferiad diliau 
mel. Dyro i ni lygaid i weled, a chluſtiau i 


wrando, a chalonnau i ddeall yr hyn a lefarech di 
wrthym yn dy air. Gwregyſa lwynau ein medd- 
yliau, fel na bo iddynt wybio oddi wrthyt, tra 
bom ni yn dy addoliad. Sancteiddia ein ſerch- 
iadau, fel y bo i ni hoffi ymadroddion dy enau; 
par i ni fyfyrio yn dy gyfraith ddydd a nos. O 

| par 


667) 
u- ir i ni gofio yn ofalus y pethau a glywom ni 
H- Wllan o'th air di y dydd hwn : gwahardd y gelyn 
as hag iddo ein rhwyſtro yn un rhan o'th addoliad. 
or O Arglwydd, bendithia holl gymmanfaoedd 
'n Ny ſeintiau y dydd heddyw. Par i ni a hwythau 
or Moffi trigfa dy dy, a lle preſwylfa dy ogoniant; 
I- Fcanys gogoniant a harddwch ſydd o'th flaen di, 
m erth a hyfrydwch ſydd yn dy gyſſegr. O par i 
I. Ii gael achos i ddywedyd, mai da yw diſgwyl 

wrthyt, a bod un dydd yn dy gynteddau di yn 
1, well na mil. Dyſg ni, trwy lawenydd, i dynnu 
duft o ffynhonnau Jechydwriaeth; na fydded i*th 
ordinhadau fod i ni fel ffynhonnau diddwfr, neu 
fronnau heſpon; eithr pair iddynt fod fel ffyn- 
honnau o ddwfr bywiol ya llonni yr eneidiau a 
fo yn diſgwyl wrthyt. 

Arglwydd gogoneddus, yr hwn ſy'n gwneuthur 
el genhadon yn yſbrydion, a'i weinidogiop yn dan 
flamllyd, bendithia a Ilwydda y rhai oll ſy'n 
gweini yn y gair a'r athrawiaeth : Bydd di gyd 
a hwynt y dydd hwn, i' dyſgu ac 'w nerthu i 
jawn gyfrannu gair y gwirionedd. Bendithia dy 
was, mewn- modd neillduol, trwy enau yr hwn yr 
ydym ni yn gobeithio cael clywed dy leferydd di 
heddyw. Bydd di gyd 4 ei enau a'i galon ef, fel 
y lIlwyddo ei athrawiaeth, i ddeffroi pechaduriaid, 
ac 1 adeiladu'r ſeintiau. Llewyrched dy wyneb 
arno, a bydded dy law gyd ag ef; fel y credo 
awer, ac y tröir hwynt o dywyllwch i oleuni, ac 
Iso feddiant Satan at Dpuw. 


P.. PY 08 WW " 5 


ms as ws — — 8 


TE 


| ( 68 ) 

Yr ydym ni yn bwriadu dyfod i adnewyddu ein 
cyfammod a thi, Arglwydd, y dydd hwn; attolwg, 
cynnorthwya ni 1 wneuthur hynny yn ewyllyſgar 
ac yn ffyddlon. Dvuw, parotoa ein calonnau i 
ddyfod i ſwpper neithior yr oen ; par 1 ni edrych 
trwy ffydd ar yr Arglwydd JESu, ein prynwr 
bendigedig, yn dioddef ac yn marw droſom ar y 
groes. Selia i ni faddeuant pechod, trwy ei waed 
ef. Y Tad ſanctaidd, rhynged bodd i ti i ddi- 
lladu ein heneidiau a mantell cyfiawnder ac 4 
gwiſgoedd Jechydwriaeth: goſod am danom y 
wiſg briodas, fel y bom yn rhai cymmwys 1 ym- 
ddangos yn llys y Brenin; ac fel y caffom ein 
gwahodd gantho ef at y bwrdd ſanctaidd, i gael 
bwytta o'r danteithion nefol a barotowyd ar fedr 
yr holl wahoddedigion teilwng. O llawn- ddigona 
ni a braſder dy dy, a dioda ni ag afon dy hyfryd- 


wch! Bydded y brenin ar y bwrdd, yn amlygu 


ei gariad 'w bobl; canys y mae ei gariad yn well 
na'r gwin, a'i drugaredd yn well na'r bywyd. O 
na chaem glywed ei leferydd yn dywedyd wrthym, 
bwyttewch gyfeillion, ac yfwch, ie ytwch yn hel- 
aeth fy rhai annwyl! Deffro di, ogledd-wynt, a 
thyred ddeheu-wynt, chwyth ar ein gardd, fel y 
gwaſgarer ei pheraroglau : deued yr anwylyd i' 
ardd, a bwyttaed o'i firwyth peraidd ei hun. 

O Arglwydd trugarog, dwg holl belledigion y 
ddaear i wir adnabyddiaeth o'th Fab JESU. O 
bryſia'r amſer i ſymmud ymaith y dallineb a ſyrth- 
iodd ar Jſrael. Deued y gwaredwr allan o Sion, 

1 droi 


6 — ww u WH; - $5> 


(69) 

; droi ymaith annuwioldeb oddi wrth Jacob, ac i 
dynnu ymaith eu pechodau hwynt; fel y byddo 
holl Iſrael yn gadwedig. Dwyg yr holl genhedl- 
oedd, y rhai a wnaethoſt, i addoli ger dy fron di, 
ac 1 ogoneddu dy enw, O Arglwydd. Gwared 
y rhai oll a ddelir yn gaethion dan baganiaeth, 
pabyddiaeth ac eilunaddoliad. Agor eu llygaid, 
ili eu rhwymau, a gollwng hwynt yn rhydd 
0'u caethiwed. Bydded 'r ddacar gael ei llenwi 
i gwybodaeth gogoniant yr Arglwydd, fel y toa'r 
dyfroedd y mor. Caſgl dy blant ynghyd o'r dwy- 
rain ac o'r gorllewin; dywed wrth y gogledd, dòd, 
ac wrth y dehau, nac attal ; dwg dy feibion o bell, 
a'th ferched o eithafoedd y ddaear. 

Bryſia'r amſer, O Arglwydd, i ddiſtrywio teyr- 
nas y tywyllwch, bwr i lawr deyrnas ANGHRIST, 
ai lywodraeth; difetha yr anwir hynnw ag yſbryd 
dy enau, dilea ef a diſgleirdeb dy ddyfodiad. 
Deffro, deffro, gwiſg nerth, o fraich yr Arglwydd; 
deffro fel yn y dyddiau gynt, ſymmud ymaith y 
tramgwyddiadau ſy'n cadw dy bobl oddi wrthyt. 
Tyn ymaith bob rhwyſtrau oddi ar y ffordd, fel 
y dychwelo gwaredigion yr Arglwydd, ac y deu- 
ant i Sion, a chan ac a llawenydd tragywyddol ar 
eu pennau. 

Trugarha, O Arglwydd, wrth y deyrnas hon, 
a bendithia bawb o'i phreſwylwyr. Bendithia y 
brenin, y frenhines a'r holl frenhinol deulu. Dyro 
'r brenin gynghoriaid a ſwyddogion duwiol a 
ffyddlon, ag a fo'n ceryddu pob drygioni, ac yn 

gwneuthur 
2 


(70) 
gwneuthur en rhan, i ddwyn Ilwyddiant crefyd 
'yn y blaen, trwy'r holl wlad. 

Trugarha wrth yr holl rai cleifion: Arglwydd 
ſancteiddia dy geryddon tadol iddynt; a phir i 
clefydau fod er Jechydwriaeth i'w heneidia 
Bydd di yn Dad i'r plant amddifaid, a dadleu di 


y gweddwon. Cryfha'r holl weiniaid, a diddana 


rhai galarus. Arglwydd, par i'r tlodion (i ba: lat 
y darfu i'th Fab Ixsu, bregethu yr efengyl ar * F 
cyntaf) fod yn awyddus i ymofyn am wir wybod . 
aeth; fel y gwneler hwynt yn gyfoethogion mew; : 
ffydd, ac yn etifeddion teyrnas nefoedd. 25 
Maur glod a diolch foi ti, Arglwydd, am y 81 
holl fendithion a'r trugareddau a roddaiſt i ni, 0! # 
pryd cyntaf y daethom i'r byd, hyd yr awr hon "9 
O'th ddaioni a'th drugaredd anfeidrol di, yn 
NenrisT Jesv, y mae, nad yw ein Sabbotha S. 
wedi darfod arnom, a moddion gras wedi eu cym 5 
meryd ymaith o'n dwylaw ni cyn hyn. Diolch * 
ti, am ein cadw ni a'n heiddo mewn diogelwch . 
y nos a aeth heibio: ac am gennad i nesau at or * 
ſedd dy ras di, y bore hyn. Cymmer ni a'r.cwb * 
ag a feddom dan dy ofal y dydd hwn; a dyro _ 
ni galonnau i'th garu a'th glodfori bob amſer, a Y 
dy gariad digyffelyb yn ein prynedigaeth trwy j . 
Arglwydd JEsu, i ba un, gyd a thi, a'r Yſbryc 
Glan, boed pob parch, ufudd-dod a gogoniant o 
bore ſanctaidd hwn hyd yn dragywydd. Amen, * 
Ein Tad yr hwn wyt, Sc. * 
Gras ein Harglwydd, &c. thy 


GwEDD 


(71) 


GwEDDI 7'w harfer mewn teulu ar brydnhawn 
dydd Sabboth, ar 6 derbyn Sacrament 
"  Swpper yr Arglwydd. 


| * Goruchel a'r gogoneddus Dpuw! yr hwn 
b ho wyt yn marchogaeth ar nef y nefoedd, yn 
ſathru ar uchelderau'r ddaear ac ar donnau'r mor; 
yr wyt ti yn preſwylio yn y goleuni diſglair, ac 
nid oes dywyllwch ger dy fron. I ti y mae mawl 
holl luoedd y nefoedd a*r ddaear yn ddyledus ; 
canys nid oes neb fel tydi ym myſg y duwiau, na 
gweithredoedd fel dy weithredoedd di. Wele, 
yr holl genhedloedd a gyfrifir fel defnyn o gel- 
wrn, ac fel maa lwch y cloriannau ; y maent megis 
diddym ger dy fron di, ac yn lai na dim, ac na 
J ewagedd y cyfrifwyd hwynt gennyt. Brenin 
mawr yw'r Arglwydd goruwch-yr holl frenhin- 
oedd; mae yn gwaredu, yn achub ac yn gwneu- 
thur rhyfeddodau ac arwyddion yn y nefoedd ac 
ar y ddaear. Dy orſeddfainge di, O Du, ſydd 
yn oes oeſoedd; teyrnwialen uniondeb yw teyrn- 
wialen dy deyrnas di. Yr wyt yn caru uniondeb, 
ac yn casau anwiredd; y mae dy natur yn burach, 
a'th olwg yn lanach nag y gelli edrych ar bechod: 
ac ni thrig dim anwiredd gyd a thi. 

O Arglwydd, er na's gelli edrych ar bechod 
nac ymfoddloni ynddo; etto, ti, o' th anfeidrol 
drugaredd yng NohR ISH JEsv, a faddeuaiſt bech- 
odau myrddiynau o bechaduriaid mawrion: a 
thydi a elli faddeu ein mawrion a'n haneirif bech- 
odau 


(72) 
odau ninnau. Mae dy air di yn tyſtio am dy 
raſlonrwydd, O Arglwydd, ac yn dywedyd, maj 
nid byth yr ymryſoni, ac nid byth y bydd i ti 
ddal dy ddigofaint, am fod yn hoff gennyt drugs. 
redd. Onid wyt ti, O Dpvuw, yn diſgwyl am 
le i drugarhau, ac yn. ymddyrchafu i deſturio? 
Wele yma le 1 ti i drugarhau, a thyma le i ti, j 
doſturio, ſef wrthym ni, drueiniaid annheilwng 
ag ſy'n barod 1 far dan euogrwydd eu holl bech- 
odau! Oni buaſai dy ryfeddol amynedd di, a'th 
fawr gariad yng NogRISFT Jesv tu ag attom, nyni 
a fuaſem yr awr hon yn wylofiin ac yn rhingcian 
dannedd, mewn poenau, heb obaith o ymware 
byth. Yn ddiau, nid wyt yn ewyllyſio bod net 
o honom yn golledig, eithr dyfod o honom i edi 
feirwch, ac i adnabyddiaeth o'r gwirionedd ; at 
ir diben hynny, ti a roddaift i ni dy air ſanctaide 
i fod yn lluſern Yn traed ac yn llewyrch iꝗn IIwyb 
rau. Nyni a allaſem fod yn athrawon o ran amſer 
ac o ran rhagorfreintiau hefyd, etto, mae arno 
eiſiau dyſgu 1 ni beth ydyw EY: dechre 
uad ymadroddion Duw. - 

Collaſom dy ddelw di, trwy gwymp ein rhier 
cyntaf; er i ti eu plannu hwynt yn ber winwydden 
- o'r jawn had oll; etto trwy bechod, hwy a aeth 
ant yn blanhigion afrywiog: ac felly yr ydyn 
ninnau eu holl hiliogaeth, o'r un naturiaeth bech 
adurus a hwythau. Pe ymolchem A nitr, a ph 
cymmerem lawer o ſebon, ni'n glanheid odd 
_ with ein hanwiredd. Y mae ein trueni yn fav 
arnom 


(73) 

ay srnom, a liygredd pechod yn gryf ynom. Rhai 
maiff} aflan a halogedig ydym, pa beth a ddywedwn ger 
i tif dy fron? Goſodwn ein Haw ar ein genau, a 
ga. goſodwn ein genau yn y {wch (ile y gweddai 1'n 
am bath ni fod) i edrych a oes gobaith. Er fod ein 
io? pechodau ni wedi tyfu hyd y nefoedd ; etto, mae 
i, iff dy drugaredd di yn uwch na'r nefoedd. Peth 
hawdd i ti, yw ſymmud ein pechodau oddi wrth- 
ch] ym, mor belled ag yw'r dwyrain oddi wrth y gor- 
llewin; gan eu diu fel cwmmw] ac fel niwl allan 
il o'th olwg ; am hynny yr ydym yn deiſyf maddeu- 
ant, er mwyn yr Arglwydd Jesu; a nerth i ryngu 
bodd 1 ti byth o hyn allan. 

Bendithia ni, A A r cyfryw ffydd ag 
a buro ein heneidiau. Boed i GrisT Jesv drigo 
trwy ffydd yn ein calonnan ni; fel y byddom 
wedi ein ſeilio a*n gwreiddio mewn cariad, yn 
gallu' amgyffred gyd 7 holl ſaint, beth yw'r lled 
a'r hyd, y dyfnder a'r uchder; a gwybod cariad 
Caisr, yr hwn fydd uwchlaw 1 fel 
in cyflawner a holl gyflawader Duw. 

O Dad, tywallt feſur helaeth o'th gariad i mewn 
i'n heneidiau; fel y gallom fyned yn y blaen yn 
gyſurus, trwy holl drallodau'r bywyd hwn, a'n 
pwys ar yr anwylyd, yr Arglwydd Jesv. Efe 
yw ein prynwr ni a'n ceidwad; efe yw bugail ac 
eſgob ein heneidiau; efe yw'r bugail da, yr hon 
a roddes ei einioes dros y defaid; efe y oen Du, 
yr hwn ſy'n tynnu ymaith bechodau'r byd : efe 
yw rhoſyn ſaron a lili'r dyffrynnoedd; y mae ei 

D gariad 


: 
1» 
0 
* 

5 

: 


3 
gariad yn well -na'; gwin, ac arogl ei. olew yn well 
ner ennaint tywalltedig. O Arglwydds agor ein 


ygaid, fel y gwelom hawddgarwch yr anwylyd 


hwn. Gwna i ni ei weled ef ya wynn ac yn 
wridog, yn rhagori ar ddengmil, tel y ve ein 
heneidiau yn glat o'i gariad. 

Ei gariad ef tu ag attom ni, a barodd ide: y. 
adael a gogoniant y nefoedd, a dyfod i'r byd hwn, 
ynghyffelyt biaeth cnawd pechadurꝗs, ac am bechod 


a gondemnodd bechod yn y cnawd; fel y cyf. 


lawnid cy fiawnder y ddeddf yn y rhai oll a rodi- 
ant, nid yn ol y cnawd, eithr ya 06 yr yſbryd. 
Ein pryawr ſanctaidd a ddioddefodd dlodi lawer, 
er mwyn ein cyfoethogi ni; efe a gafodd ei wat- 
wor, ei ammherchu a'i fflangellu o achos ein 
pechodau ni. Efe a yfodd gwppan digofaint y 
Tad, fel y caem ni yfed o phiol 1 
Efe a goronwyd à drain, fel y caem ni wiſgo coton 
gogoniant Ei gorph ſanctaidd ef a rwygwyd, a0 
waed gwerthfawr a dywalltwyd ar y groes; fel y 
caem ni ein jachau a'n golchi oddi wrth amhuredd 
ffaidd ein holl anwireddau. Oni welodd kin Ily- 
gaid ni bortreiad o'r dioddeadau chwerwon hyn 
pan yr oeddym wrth * bwrdd ſanctaidd I; of 
heddyw ! 

O Arglwydd, 8 i ni räs, fel y bo i ni cake 
byth, a charu yn fiyddlon yr hwn_a'n carodd ni, 
ac a dywalltodd ei werthfawr waed -droſom. 


Bydded i ni, tray rinwedd 7 gwaed hwn, gael 


ein cymmodi à'n heddychu 4th fawredd di. 
Nertha 


06 275) 

Nertha ni 1 ſefyll, wrth y.cyfammod a ſeliaſom y 
dydd hwn, yn y ſw pper ſanctaidd, heb gilio odgi 
ar dy ol di i'r, tu dehau nac ir tu aſſwy. O na 
chyfeirid ein ffyrdd i gad dy ddeddfau di yn 
ffyddlon hyd y diwedd | Canys y ſaw] a gadw- 
ant air dy amynedd di, a gedwir gennyt ti yn aws 
y brofedigaeth, yr hon ſy'n dyfod ar yr holl fyd, 
i brofi pawb ſy'n trigo ar wyneb yr hull ddaear. 
Gwyn eu byd y rhai ſy'n gwneuthur dy orchym- 
ynion di; hwy a gant fraint ym mhren y bywyd, 
ac a gint fyned i mewn trwy'r pyrth Yr ddinas 
nefol, pan fo eraill yn cael eu cauad allan. 5 

Dyſg ni 1 wneuthur dy ewyllys di, O Dpuw; 
tywyſed dy yſbryd daionus ni i dir uniondeb. 
Nertha ni, fel y byddom wneuthurwyr y gair, ac 
nid gwrandawyr yn unig, gan ein twyllo ein 
hunain. Par ith air fod wedi ei gyd-dymmheru 
i ffydd ynom, fel y gwneler ef yn arogl o fywyd 
i fywyd in heneidiau.  Dvg yn y blaen ein ſanc- 
teiddiad ni o ddydd i ddydd; fel y delom o'r 
diwedd yn gymmwys i deyrnas nefoedd, trwy 
gytryngdod yr Arglwydd JESu. 

O Arglwydd, bendithia Son, a helaetha cj 
therfynau ; gwni ddaioni yn dy ewyllyſgarwch 
iddi, ac adeilada furiau Jeriſalem. Heddweh 
fyddo o fewn, ei rhagfuriau, a Ilwyddiant yn ei 
phalaſau. Bydded i wlith y nefoedd ddiſgyn yn 
helaeth ar dy winllan, fel y gwelir yaddi lawer 0 
egin grawnwin. Na ad, i'r, baedd o'r coed ei 
tri, na bwyſtfil y maes ei phori;z eithr par i'w 
"HY phlan- 


(76) 
phlanhigion oll flodeuo fel palmwydd, a chyn- 
nyddu fel cedrwydd yn Libanus. 

Bendithia GroROE ein Brenin, ein Brenhiney 
CHARLOTTE, ar holl frenhinol deulu. Arglwydd, 
pura holl feibion Lefi ; coetha hwynt fel arian ac 
fel aur: par iddynt fod yn weinidogion cymmwys 
y Teſtament Newydd, nid i'r llythyren ond i'r 
yſbryd ; nertha hwynt i fynegi dy holl gyngor di 


Ir bobl. Pa le bynnag y dechreuwyd dim gwaith 


da y dydd hwn, bydded i ti ei ddwyn yn y blaen 
a*i berffeithio hyd ddydd yr Arglwydd J]esv, 
Cofia, O Arglwydd, bawb oll ag a gofiwyd eiſi- 
oes ger dy fron, yng ngweddiau dy bobl y dydd 
heddyw. Cymmer hwy, a ninnau a'r cwbl a 

teddom dan dy nodded raflawn y nos breſennol. 
Diolch i'th fawredd di, O Arglwydd graſlawn, 
am dy fawr gariad tu ag attom, trwy dy anwyl 
Fab Jesu GrisT; efe a ddaeth i'r byd er mwyn 
achub eneidiau colledig. Efe yw'r jawn dros ein 
pechodau ni; y mae ei waed ef yn llefain pethau 
gwell na'r eiddo Abel. Nid oedd gwaed Abel ond 
liefain o'r ddaear am farn a dialedd ; eithr y mae 
gwaed CRIST yn llefain o'r nefoedd am gymmod 
a heddwch i ni bechaduriaid euog, a djobaith 
ynom ein hunain, Diolch i ti am dy air fanctaidd, 
am holl' foddion gras ac ordinhadau yr efengyl, 
a*r parhàd o honynt i ni hyd y pryd hwn. Ben: 
dithion gwerthfawr ac anirif a roddwyd i ni, ac 
ir holl wlad hon yn gyffredinol : par i ni eu pri- 
ſio a'u jawn ddefnyddio er gogoniant i ti, y 
1 | rhoddwr 


(77) 

rhoddwr o honynt, ac er ein lles a'n cyſur yſbryde- 
ol, an cynnydd mewn gras a gwy bodaeth o honot 
ti, tra bom ni byw ; fel y byddom cymmeradwy 
ger dy fron di yn y diwedd, trwy gyfiawnder ac 
eirjolaeth JesUu Gr15sT ein Harglwydd. Amen. 
Ein Tad yr hwn wyt, Ce. | 
Gras ein Harglwydd, &c. 


$56 95 6444 5464444 b . K 


GWEDDI i' barfer mewn teulu ar fore dydd 
Llin. 


O Dpuw trugarog a graſlawn, yr hwu wyt 
hwyrfrydig i ddigofaint, ac aml o drugaredd 

a gwirionedd: yr wyt yn ymweled ag anwiredd 
y tadau ar y plant, hyd y drydedd a'r bedwaredd 
genhedlaeth o'r rhai a'th gasant; ac yn gwneu- 
thur trugaredd 1 filoedd o'r rhai a'th garant ac a 
gadwant dy orchymynion. Duw eiddigus ydwyt, 
ni roddi dy ogoniant i arall, na'th fawl i ddelwau 
cerfiedig. Y rhai a adwaenant dy enw a ymddi- 
riedant ynot; canys da ydwyt, a'th drugaredd 
ſydd yn dragywydd. Mae dy lygaid di, Ar- 
glwydd, ar y rhai a'th ofnant, a'th gluſtiau yn 
agored 1'w llefain hwynt. Tydi ſy'n gwaredu 
eneidiau dy bobl, ac nid anrheithir neb a ddiſg- 
wylio wrth dy drugaredd di. : 
Tydi, O Arglwydd graſlawn, a fuoſt 0 
arhous tu ag attom ni bechaduriaid annheilwng, 
y rhai ydym yma, yn deiſyf cennad i nesàu at 
D 3 orſedd 


* 
- 
1 
%; 3 
: 
RE 
1 
8 
3 
5 
„ 
1 
©. 
1 4 
4 
rg 
+ 
H 
* 
i 
b 
'1 
* : 
19 
* 
£5 
"n 


(78) 
orſedd dy ras, yn-enw dy Fab Jesv, y bare hwn, 
Ti a adwaenoſt ein defnydd ni; Ilwch a lludw 
ydym, pa fodd y gallwn godt ein hwynebau tu 
ag attat! Mae ein holl anwireddau ni o'th flaen 
di, a'n_dirgel bechodau yng ngoleuni dy wyneb. 
Pechalom, O Arglwydd, yn erbyn y nefoedd, ac 
o'ch flaen dithau; ac mwyach nid ydym deilwng 
1 gae! ein galw yn blant iti. Yr ydym ni fel 
peth aflan, ac fel brattiau budron yw ein holl.gyt- 
er 

Wele ni yma oth flaen di, Arglwydd, yn ein 
camweddav, ac am hynny, ni's gallwn ni ſefyll 
ger dy fron di, ond trwy gyfryngdod yr Arglwydd 
Jesu. O's dywedwn nad oes FROM bechod, yr 
ydym yn 2 ein hunain, a'r ee nid 
yw ynom ; o's ymryfonwn à thi, ni's gallwn; atteb 


i ti am un peth o fil; o's ymgyfiawnhäwn ger dy 


fron, ein genau ein hunain an barn yn euog; o' 
dywedwn ein bod yn berffaith, cel di achos | in 
dara yn gildyn. ; 
Rhodio a wnaethom yn ol oferedd ein meddwiʒ 
wedi tywyllu ein deall, wedi ymddieithrio oddi 
vrth fuchedd Dv, trwy'r anwybodaeth ſydd ynom, 
a thrwy ddallineb ein calonnau. Gadawſom yr 
Argiwycdd, fyonon y dyfroedd byw ; a chloddi- 
aſom i ni ein hunain bydewau wedi torri, y rhai 
ni ddaliant ddwfr. Mae ein calonnau wedi caledu 
wy dwyll pechod, y maent wedi bod yn demlau 
i'r gelyn Satan, y maent megis lletty dreigiau neu 
nyth o nadredd.; allan o honynt y mae pob medd- 
yliay 


(7h) 

yliau drug yn dyfod. Mae hol! ſwydd- gynnedd- 
fau a;galluoedd ein heneidiau wedi myned allan © 
jaw hwyl. V mae ein cf yn llygredig, ein 
hewyllyſigu yn gyndyn, ein ſrrehiadau yn ddaearol, 
a'n fynniad yn Enawdob:: ys truain o ddynion 
ydymt Pwy a'n ert ni oddi wreh gorph y 
farwolaeth hon? 

O Arglwydd, dyſg ni i Kaya attat ti, dan 
dawys deimlad on trueni, à chyd- à gwir edifeir- 
weh, i lefain arnat am drugaredd er mwyn gwr dy 
ddeheulaw, yr bhym ſydd yn y nefoedd yn eirjol 
droſom. Cymmorth ni i groeſhoelio'yr hen ddyn 
ynghydar wyniau a'i chwantau, er mwyn dirym- 
muicorph pechod, fel rhagllaw na bö i ni wafan- 
aethu pechod. Bydded 4 ddeddf yſbryd y bywyd 
yng No RIS Je$v, ein rhyddhäu ni 'oddi wrth 
ddeddf pechod a | marwolacth. ' Bydded i'r gras 
ſy'n dwyn Jechydwriaeth, ein dyſgu ni 1 wadu 
annuwioldeb a chwantau bydol; i fyw yn ſobr, 
yn gyfiawn ac yn dduwibh, yn y byd ſydd yr awt 
hon; fel y bô germyhi fail /fieer i ddiſgwyl am y 
gobaith gwynfydedig, 4e yddangoſiad gogoniant 
y Duw mawr, ſef, ein Jachawdwr IEsV GRIST. 
Pura ni oddi rth bob anwiredd, fel y bom bobl 
briodol i ti dy hun, awyddus i weithredoedd da. 

O Dad fanctaidd u rhynged bodd i ti, ein had- 
genliediu ni ĩ oba bywiol, ttwy adgyfodiad JESU 
GR1ST oddi wrth'y meirw. Pura ein heneidiau i 
ufuddhäu iꝗ7½,é gwirionedd trwy yr yſbryd. Pär i 
Ni u yſtyried byrdra ein hamſer ae anſertenrwydd 
D 4 ein 


1 ; — ” : _ : — — 1 
þ in ma Go ̃ — öy EAI IEEEnIES ——— —— — — — — . : | - * — 
4 5 2 — . — _ — > 
mou .- — . — * — E 4 i - 
— N = — . * "& - _ * a _ 


( 8) 

ein bywyd; fel i'n deffröer i ddyfod attat ti ar 
frys, i geiſio dy heddwch a'th gymmorth er mwyn 
yr Arglwydd Jzsv. Niwyddom ni lai, Arglwydd, 
na fydd i ti ein galw ni allan o'r byd, cyn diwedd 
y dydd hwn. Llawer, yn ddiammau,. o'r rhai 
ſy'n myned allan o'u tai, yn fyw ac yn jach, y 
bore hwn, fel ninnau; na ddychwelant byth yn 
ol drachefn ya fyw. Ni wyr neb beth all ddig- 
wydd mewn un diwrnod. Pär i'r yſtyriaeth o 
hyn, weithio ymroad difrifol ynom i ymadael a 
phob pechod, ac i lynu wrthyt ti o Iwyr-fryd calon, 

Par i ni weithio gwaith yr hwn a'n hanfonodd 


ni i'r byd, tra bo dydd ein bywyd yn para; canys 


y mae'r nos, ie, y mae hir-nos angau yr dyfod, 
pan na ddichon neb weithio. Cymmoerth ni, gan 
hynny, O Arglwydd, i ddiſgwyl wrehyt ti yn 
unig, gan daer-lefain arnat, trwy ffydd yn enw 
Caisr, am gyfarwyddyd dy yſbryd, a nerth dy 
ras, i'n gwneuthur yn ffyddlon ymhob rhan o'th 
waſanaeth tra bom yn y byd; fel y byddom cym- 
meradwy ger dy fron pan yr elom allan o bono. 
Bydded ein hedifeirwch yn wirioneddol, ein ffydd 
yn gywir, ein hufudd-dod yn gyſon, a'n cariad 
yn wreſog, yn ffyddlon ac yn gynnyddus tu ag 
attat ti, hyd y diwedd, | 

O Arglwydd, cymmorth 1 nil garu ein gilydd 0 
galon bur yn helaeth; gan garu ein gilydd fel ein 
hunain, canꝰs cyflawnder y gyfraith y cariad. 
Dyro i ni amynedd a gwroldeb dan bob trallodau 
a chroefau ag a ddel i'n cyfarfod yn y byd: par 

| Ls ir 


(81) 
'r cwbl. gydweithio er daioni i ni yn ol dy addewid 
ich bobl. 

Trugarhà, O Dpuw, wrth bawb ag ſydd mewn 
amgylchiadau cyfyng; cynnorthwya hwynt i ddiſ- 
gwyl wrthyt ti am ymwared : nertha hwynt yn 
eu cyfyngderau, fel na flinont ac nad ymollyng- 
ont yn eu heneidiau. O Arglwydd, bendithia dy 
enneiniog yn y deyrngadair, bydded dy ofa yn 
waſtad o flaen ei lygaid, fel y byddo iddo lwyddo 
yn ei holl achoſion. Gwiſg di ei holl elynion ef 
a chywilydd ; ac arno yntef blodeued ei goron. 
Bendithia ein graſuſol frenhines, a phawb o'r 
brenhinol deulu : dyro iddynt bob Ilwyddiant yn 
y byd hwn, a bywyd tragywyddol yn y bye a 
ddaw. 

Cofia, O Dpuw, am y rhai ſy'n dyſgu'r gordd 
i deyrnas nefoedd, ſef gweinidogion dy air a'th 
ſacramentau; cyfranna yn helaeth arnynt o th ras 
2th yſbryd; fel y gallont ddwyn allan o'u tryſor 
bethau newydd a hen. Gwnä hwynt yn dyſtion 
ffyddlon o'r pethau a welant ac a ddyſgant yn dy 
air di, fel y byddont offerynnol yn dy law, i drot 
llawer o dywyllwch i oleuni, ac o deyrnas y diafol 
i deyrnas dy Fab Jesv. ; 

Tydi, Arglwydd a ddewiſaiſt Sion, ac a'i 
chwennychaiſt yn drigfan i ti dy hun; bydded dy 
orphwysfa ynddi yn dragywydd. Bendithia ev - 
Iluniaeth, diwalla ei thlodion à bara, a gwiſg ei 
hoffeiriaid à'th Jechydwriaeth. Bydd yn fur o 
can o'i hamgylch, ac ya ogoniant yn ei chanol. 
D 5 Rhynged 


682) 
Rghynged b6dd i ti, O Arglwydd Dow, 
fendithio yr holl rai cleifion a chyſtuddiol, ag 
ſy'n cwynfan ddydd a nds dan y law geryddol di: 
edrych arnynt mewn trugaredd, a nertha hwyat i 
obeithio a diſgwyl yn ddiſtaw am dy Jchydw- 
riaeth di. Dog bawb o honynt i undeb Ye Ar- 
glwydd Jesu; fel pa un bynnag a'i by w a'i mary 
a wnelont, y byddont yn eiddot ti yn dragywydd. 
Bydd dda, O Arglwydd, wrth bawb o'n perthyn- 
aſau a'n cymmwynaſwyr caredigol ; IIWydda 


_ kwynt yn eu holl achoſion, ac yn enwedig yn y 


pethau a berthyn i'w heddwch a thydi, trwy yr 
Arglwydd Jzsv. Tywalltamldra'o bob bendithion 
ar bennau pawb o'r rhai trugarogion hynny, ag 
ſydd yn gofalu am eneidiau'r tlodion anwybodus, 
Trwy dy fendith di y llwyddodd moddion gwy- 
bodaeth er llés i lawerodd o honynt hwy ac eraill: 
par lwyddiant etto, O Arglwydd, nes caffo pawb 
yn ein plith ni, eu dwyn i fod yn hyddyſg yn 
athrawiaeth 'y *ſgrythur lan, yr hon ſydd abl i“, 
gwneuthur yn ddoeth i Jechydwriacth trwy ffydd 
yng NoHRISTH JESU. 

+ Ymwel yn dy drugaredd à'r holl rai galarus, 
gweddwon ac amddifaid. Trugarha wrth bawb 
o'r rhai lieſg, hen a methedig : nertha hwynt oll 
i ddiſgwyl wrthyt ti, yr hwn ſydd yn helaeth o 
drugaredd i'r rhai oll.a'th geiſiant; ti a waredi dy 
bobl o'u gorthrymderau, ac a'u dygi i fwynhau 


gorphwysfa cragywyddol gyd ä thi dy hun yn 


nheyrnas nefoedd. 
en Mawꝛl 


(87) 

Mawl. a diolch a fo 1 ti, O Dou, am dirion- 
deb dy drugaredd tu ag attom ni o'n dechreuad 
hyd yr awr hon: ti a roddaiſt i ni heſaethrwy dd 
o foddion gras! ni ade waiſt i air y bywyd fod i hi 
fel geitiau Jlyfr ſeliedig; y mae dy fawrion wei- 
ire qoedd di yn cael eu llefaru wrthym yo ein 
jaith ein hunain. Vr ydym ni yn byw yagwlad 
goleuni, pan y mae eraill mewa tywyllwch; yr 
dym ni yn jach, pan y mae eraill yn gleiſion; 
ac yr ydym ni yn fyw, pan y mae myrddiynau o 
ral craill wedi myned i i blich y meirw. 

Clod a diolch i tu, am ein cadw ni rhag pob 
perygl a dychryn y nds neithiwyr, a'r rhan a aeth 
heibio o'r. dydd hwn. Tydi ſy'n ein porthi ac 
yn ein dilladu, yn ein cyſuro ac yn ein hamddi- 
yn bob amſer. Diglch i ti, O Dad graſlawn, 
am yr holl drugaredgau hyn; ond ni a ddymyn- 
em gymmworth 3 i'th garu a chlodfori dy enw fanc- 
taidd yn bennaf oll, am dy gariad anfeidrol yn. 
ein prynedigaeth, truy dy anwyl Fab, yr Ar- 

glwydd Jzsv, yn ei enw ef y gorchymynwn ein 
heneidiau a'n cyrph. i ; ofal dy ragluniaeth ac i dy- 
wyliad dy yibryd fanRaigd di, y dydd hwn ac yn 
Ty TIO Amen. 


| Ein Tad: yr hon wyt, Sc. 
"Gris ein Harglwydd, S. 
d 


GwzDpr 


(84) 


Gw EDI 7'w harfer mewn teulu ar brydnhawn 
dydd Linn. 


* R hollalluog a'r tragywyddol Dp uw, yr hwn 

* wyt, a'r hwn oeddyt, a'r hwn a fyddi, yr un 
hyd yn oes oeſoedd. Duw ydwyt, heb dy fäth, 
yn mynegi'r diwedd o'r dechreuad, ac er cynt y 
pethau ni wnaed etto; dy ewyllys di a fydd, a'th 
gyngor di a ſaif yn dragywydd. Yn yr Arglwydd 
y mae cadernid tragywyddol, perffaith yw ei 
weithred, canys ei holl ffyrdd ydynt farn; Duw 
gwirionedd ac heb anwiredd, cyfiawn ac uniawn 
yw efe, Yr hwn ſy'n ſymmud mynyddoedd, ac 
heb wybod iddynt; ac yn eu dymchwelyd hwynt 
yn ei ddigofaint. 

Tydi, Arglwydd, wyt yn cynhyrfu'r ddaear allan 
oi lle; fel y cryno ei cholofnau hi. Y mynydd- 
oedd a giliant a'r brynniau a ſymmudant, ond dy 
drugaredd di ni chilia oddi wrth dy bobl, a chyt- 

ammod dy hedd ni fyfl yn dragywydd. Ti yw'r 
Dow goruchel, yr hwn a breſwylia dragywydd- 
oldeb, ac mai eĩ enw yn ſanctaĩdd; yn y goruch- 
elder a'r cyſſegr y prefwyli di; a chyd Ir cyſ- 
tuddiedig a'r iſel o yſbryd, i fywhau y rhai ifel o 
yſbryd, ac i fywhàu calon y rhai cyſtuddiedig. 
Pa Dpuw ſydd fel tydi, yn maddeu anwiredd, a 
chamwedd, a phechod, ac yn myned heibio i an- 
wiredd gweddill ei etifeddiaeth? Ni bydd i ti 
ddal dy ddig byth, am fod yn hoff gennyt dru- 
garedd. 


Nid 


Vn 


(8) 

Nid yn öl ein pechodau y gwnaethoſt à ni, ac 
nid yn ol ein hanwireddau y telaiſt di i ni: pe 
buaſit wedi gwneuthur felly a ni, nyni a fuaſem 
yn awr, yn codi i fynu ein golygon mewn poenau, 
heb obaith o ymwared byth. Oni buaſai i'th dru- 
garedd ein rhagflaenu, ein cyrph a fuaſent, cyn 
hyn, yn ymborth i bryfed, a'r pryf anfarwol yn , 
ymborthi ar ein heneidiau. O par 1 ni weled dy 
drugaredd tu ag attom, a chynnorthwya ni i'th 
addoli di mewn yſbryd a gwirionedd : cyfeirier 
ein gweddi ger dy fron fel arogldarth, a dyrchafe 
ad ein dwylaw fel yr offrwm prydohawnol. 

O Arglwydd graſlawn, ni's gallwn ni gyflawni 
un rhan o'th addoliad di fel ag y dylem, o her- 
wydd y llygredd a'r pechod ſy'n llawn ynom; etto 
ni a ddymunem gael cymmorth oddi wrthyt ti, i 
nesau yn oſtyngedig at orſedd dy ras, yn enw dy 
Fib Jz$v, i gyfaddef ein hannheilyngdod a'n 
mawrion bechodau i'th erbyn: ac i lefain arnat o 
eigion ein heneidiau am ras a chymmorth i ym- 
adael à hwynt dros byth. Fe ddylai fod arnom 
gywilydd a gorchwyledd 1 godi ein hwynebau tu 
2g attat; canys y mae ein camweddau yn aml, 
a'n hanwireddau heb derfyn. Nid yw boſſibl i ni 
allu eu cyfrif hwynt, canys ni wyddom ni pa le i 
ddechreu, na pha le i ddiweddu arnynt. Y mae 
ein halogrwydd ni yn fawr jawn! ni's gall holl | 
ddyfroedd y mor olchi ymaith amhuredd ein 
heneidiau, na dim arall ein glanhäu, * gwaed 
dy Fab, yr Arglwydd Jesv. 


1 A _ of * — — 2 * a . - 5 * ® 
- — Se — , SES > 2 . — - , , Fe 
27 ” ” — 2 a > * 
5 — way Wee" a <4. b err 8 1 "WR. —_ _ 
—— — 5 * 0 - 1 mR. — 2 wi — — — 3 
% E 1 IDES. > — r 4 7 — 2 * 1 2 1 f * 2 * — . 
2 — LEES bo _ q— — . 5 4 * 9 — . > Lathes - * 923899 s b__ 4 " — — . — * 4 
a — — ＋—— bs — 0 ——— — * _ — 2 — . 3 by £3» V 
= 


* — . 4 * * o — 

* — - * — 4 — 2 - — — 
ES © mc EL 2 S—2 beds > ———— - . — 4 _ — 
—_— —— Sc TX 2 — 9 & E 2 2 * — * 

— —_ * a 1 
« 8 * x 
* ww, & — 2 
. —— - ” 


(86) 
Ein mebyd a dreuliaſom -mewn gwagedd ac 
angof o honot ti, ein creawdwr; pa beth a fu ein 


holl fywyd, o 'n dechreuad hyd yn awr, onid 


megis un gadwyn ffiaĩidd o bechod? Ac er bod 
ein cyflyrau yn reſynol ac yn druenus jawn, etto, 
ti a weli mor ddifraw yw ein hyſbrydoedd o'n 
mewn, ac mor ddiymofyn ydym am gael adna- 
byddiaeth o'r Arglwydd I Esu, yr hwn yn unig a 


ddichon ein gwared oddi wrth ein pechodau, ag 


ſy'n achos o bob trueni tymhorol, een 4 
thragywyddol. | 

O Dad trugarog, deffro, attolwg, deffto atk 
ac yſbryd pob un o honom i yſtyried ein ffyrdd, 
cyn yr elo hi yn rhy ddiweddar. Par i ni weled 
ein colledigaeth, a theimlo pwys euogrwydd ein 
pechodau, fel y bo i ni eu casau hwynt à chäs 
cyflawn; a llefain arnat am ras a chymmorth i 
wir edifarhau am danynt, a dychwelyd oddi \wrth: 
ynt attat ti, trwy ffydd yng NenrisT Jeu. 

Y mae addewidion anwyl a ffyddlon dy air di, 


yn rhoddi annogaeth i ni i lefain arnat, a deiſyf 


maddeuant, er mwyn dy anwyl Fab, yr Arglwydd 
Jzsv. Ti a ddywedaiſt, trugarog fyddaf wrth eu 
hanghyfiawnderau, a'u pechodau a'u hanwireddau 
ni chofiaf ddim o honynt mwyach. Onid dy enau 
ſanctaidd di dy hunan a ddywedodd, pe byddai 
ein pechodau fel *(garlad, yr aent cyn wynned ar 
eira; a phe cochent fel porphor. y byddent fel 
gwlan? O cyflawna yr addewidion hyn i ni. 


Dilea ein camweddau fel cymmwl, a'n pechodau 


2 ; fel 


687) 
fel niwl allan o'th olwg: tafl hwynt o'r tu 6l th 


Igefa, tafl hwynt i ddyfnderoedd y mor; fel na 


ddelont i'n cywilyddio ni yn y byd hwn, nac i'n 
cyfarfod ac i'n condemnio yn nydd y farn. 

Crea galon làn ynom, O Dpuw, ac adnewydda 
yſbryd uniawn o'n mewn; fel lle y gwnaethom ar 
fi, na's gwnelom felly mwyach. Bendithia ni, 
Arglwydd, a'r cyfryw wir ffydd ag a buro ein 
calonnau; canys y rhai pur o galon a gant weled 
Dow. Dyro i ni y cyfryw ffydd ag a f0'n uno 
ein heneidiau a'th Fab Jesv ; y ffydd ac a'n nertho 
ni i orchfygu hudoliaeth y byd, ac a fyddo fel 
tarian yn diffoddi holl biccellau tanllyd y fall, yn 
owneuthur gweinidogaeth yr efengyl yn fuddiol i 
ni; te*'r ffydd ag a fo'n dwyn cyſur i ni yn awr 
angau, ac yn troi yn olwg tu draw i'r bedd. Ar- 
plwydd, nertha ni th garu di uwchlaw pob peth; 
fel y byddo i ti ein caru ninnau, ac egluro dy hun 
i ni. 

Gwna ni yn gymmwynaſgar ac yn garedigol i 
bawb o'n cyd-greaduriaid, gan fod yn barod i 
wneuthur da i bawb, ond yn enwedig rr rhai ſydd' 
o deulu*r ffydd. Nertha ni i wilio a gweddio 
beunydd, fel na ſyrthiom i brofedigaeth. Dyſg 
ni i adnabod dichellion y gelyn diafol, fel na bo- 
i ni gael ein ſiommi ganddo un amſer. O Ar- 
glwydd, ſathr Satan dan ein traed ni ar frys.” - 
Parotoa ni erbyn amſer trallod, erbyn awr angau 
a dydd barn. Bydd di gyd a phob un a honom 
y nds. hon: par i ni huno a dihuno gyd a thi: 

Bydded 


(88) 

Bydded melus ein myfyrdod am danat yngwiliad- 

wriacthau'r nos ; a phar i'n hyſbrydoedd on mewn 
dy foreu · geiſio di, O Dovuw. 

Eſtyn dy ddaioni, Arglwydd, i bawb o'n cyd. 

greaduriaid : Bendithia ein holl bennaethiaid yn 

yr eglwys a'r deyrnas. Cadw'r brenhin a'r fren- 


hines dan dy ofal neillduol bob amſer, ac amddi- 


ffyn hwynt rhag eu holl elynion yſbrydol a thym- 
horol hefyd. Trugarha wrth bawb ag ſy'n ddi- 
eithriaid i wladwriaeth 1/rae/, yn eſtroniaid i am- 
modau'r addewid, heb obaith ganddynt, ac heb 
Dvuw yn y byd. 

Nertha holl weinidogion yr efengyl i enn 
gair yr Jechydwriacth : dyro di yſbryd deall a 
doethineb i bawb o honynt, fel y gwyppont pa 
fodd i ymddwyn yn jawn yn eglwys CR1sT, yr 
hon yw colofn a ſylfaen y gwirienedd. Cerydda 
di, y rhai oll a gas:nt Sn; darfydded am dy holl 
elynion, O Arglwydd, a bydded y rhai a'th hoff. 
ant di, fel yr haul yn myned rhagddo yn ei rym. 
Bydd drugarog, O Dbuw, wrth y cleifion a'r 
cyſtuddiol, ymhob man; gwna les i'w heneidiau 
trwy gyſtuddio eu cyrph, a pharotoa hwynt erbyn 
amſer eu hymddattodiad. Attolwg, Arglwydd, 
maddeu cu holl bechodau, a ſancteiddia hwynt, 
fel y byddont gymmeradwy ger dy fron di yn 
dragywydd. | 

Trugarhi wrth bawb ag ſy'n dioddef un math 
o galedi, adfyd neu garchar ; dwg hwynt oll at 
dy Fav Jesu, i gacl ymwarcd: can's o's y mab 


au 


( 89 ) 

zu rhyddha, rhyddion a fyddant yn wir. Dyro 
ras iꝗ'r rhai oll a waredwyd o gyfyngderau a phe- 
ryglon, fel y cydaabyddont yn dda, oddi wrth 


„ bwy y cawſant ymwared; ac y dyſgont beidio a 


phechu mwyach, rhag digwydd iddynt beth a fo 
gwaeth, O Arglwydd daionus, yr ydym yn 
attolwg arnat, i gofio a bendithio pawb ag ſy'n 
anwyl gennym, yn enwedigol ein carennydd yn 
ol y cnawd. ,Dwg hwynt i fod yn bobl anwyl i 
ti, ac yn ddiſgyblion ffyddlon i'th Fab Jesv ; fel 
y Ilwyddont ymhob peth bob amſer, ac y bydd- 
ont dan dy ofal di yn waſtadol. Nac anghoha'r 
gwragedd gweddwon, a'r plant amddifaid, dyſg 
di hwynt i ddiſgwyl wrthyt am bob peth angen- 
theidiol : bydd di yn gyſur ac 20 gymmorth 
iddynt bob amſer. 

Arglwydd, cynnorthwya y rhai ſydd etto ym 
mlodau eu hamſer, i*th gofio di yn foreu; dyſg 
bwynt i rodio yn waſtad yn dy ffyrdd, a chyn- 
nyddu mewn gwybodaeth a gras, megis y maent 
yn cynnyddu mewn oedran a dyddiau. Edrych 
tefyd yn dy drugaredd ar y rhai ſydd mewn hen- 
ant a phenllwydni : par di i'w dyddiau diweddaf 
tod yn ddyddiau da a chyſurus iddynt ; a phan y 
bont yn ymadael a'r byd hwn, derbyn hwynt i 
freichiau dy drugaredd. O Dad, bendithia, a 
Ilwydda yn helaeth dy bobl elzſengar a charedig, 
y rhai ſy'n cyfrannu yn ewyllyſgar tu ag at ddwyn 
y rhai anwybodus ac iſel radd i adnabyddiaeth o'r 
Arglwydd JESU. Tydi a'u llwyddaiſt hyd ya 

hyn, 


(90) 
hyn, (amlhaeu nifer a) 1lwydda hwynt etto; 'naſfthi, 
ad i lafur eu cariad fyned yn ofer, eithr par i fn 
oedd gael achos i' th glodfori di ar eu rhan yiſſhes 
nydd yr ymweliad. Edrych mewn” tiriondeh, 
Arglwydd, ar y ſawl a wnaethoſt ti yn garedige 
ac yn gymmwynaſgar i ni; cadw hwynt rhag pob 
drwg tra bont yn y byd, a dwg hwynt yn y di 
wedd i deyrnas y gogoniant.  Trugarhi hefyd 
wrth ein cascion a'n drwg ewyllyſwyr; na àd i ni 
gynawys yn ein calonnau un mathoddrwg'/ewyllys 
iddynt 'na-chwennych ymddial arnynt : O Ar: 
glwydd, na ddial dithau arnynt, eithr madder eu 
holl bechodau, ac achub eu hanfarwol eneidiau, r 
er mwyn dy drugaredd yng NoHN 1 JES u. 

Bendigedig a fyddo dy enw gogoneddus di, o 
ein Duw, am dy holl ddaioni a'th drugareddau i 
ni, ac i bob dyn. Rhyfedd mor helaeth yr ydwyt i 
wedi darparu droſom ymhob rhyw yityriaeth! 
Diolch i ti am na ddigwyddodd dim aflwydd na 
niwaid i nr dydd a acth heibio, ac am 'rodd 
l cennad i ni i nesau attat i geiſio dy fendith, ac i 
J orchymyn ein hunain a'r cwbl a feddom i' th ofal 
3 di y nos hon, yn enw yr Arglwydd Jesu: O 
cymmorth ni i glodfori dy fawredd a'th-garu byth 
am dano ef, yr hwn yw'r ffynnon fawr ddiddil- 
bydd, allan o ba un y mae ein holl fendithion an 
trugareddau gwladaidd ac eglwyſig, beunyddiol 
a noſweithiol yn tarddu. Trwyddo ef yr ydym 
yn gobeithio cael maddeuant o'n holl bechodau a 
thrugaredd i fywyd tragywyddol : iddo ef, gyd à 

? thi, 


| (91) 

; blu, O Pad, a'r Yſbryd Glan, boed holl addoliad 
i f mawl y nefoedd a'r Unite, o'r nos s hon, hyd yn 
1 yi e's oeſoedd. Amen. 

Ein Tad yr hwh wyt, Fe. 

Gras ein Harglwydd, Sr. 


ess οοοονονj,Ei3ea e 


Bonruor WzDpr- ar 2 Mawrth. 


Brenin tragywyddol) anfarwol ac e 
tydi yw'r unig ddoeth Dpuw, yr hwn: A n 
rigo. yn y goleuni ni ellir dyfod atto; yr hwn ni's 
pwelodd un dyn, ac ni's dichon ei weled3' i ti 7 
perthyn anrhydedd, a gallu,'a mawredd tragy- 
ryddol. Tydi ſy'n tannu'r gogledd ar y gwagle ; 
wyt r wyt yn crogi'r ddaear ar ddiddym; ac yn 
th hw y mor dyfroedd yn y cymmylau : ac nid yw'r 
wmmwl yn hollti danynt hwy. Yr wyt yn attal 
yneb dy orſeddfaingc, ac yn tannu dy gwmmwl 
ini hi. Ti a amgylehaift wyneb y dyfroedd. à 
therfy nau, nes · dibennu goleuni a thywyllwch. Y 
mae colofnau*r ddaear yn ſynnu ac yn crynu wrth 
yth ey gerydd di. Yr wyt ti wedi rhannu y ddaear 
diſs ith nerth, ac wedi addurno y nefoedd #th yſbryd- 
an Nid y y rhai hyn, ond rhannau o'th ffyrdd di; 
lol mor fychan yw'r peth yr ydym ni yn et glywaid 
neu yn ei wybod am danat! Preſwylwyr eithaf- 
edd y byd a ofnant dy arwyddion : gwnai | der- 
n boreu a hwyr lawenychu. Coroni yr ydwyt 


hi, y 


lys da i ni, etto, anghofiaſom di, ac ni rodiaſom 


thredaedg ni yn ddrwg, 


(92) 

y flwyddyn à'th ddaioni, a'th lwybrau a ddiferan 
fraſder. 
Mor fawr yw'r achos ſydd gennym ni i'th gan 

a bendithio dy enw di, O Arglwydd ; a rhyfeddff 
tiriondeb dy gariad tu ag attom o'n dechreua 
hyd y bore hwn! Tydi a'n tynnaiſt ni o grot 
ein mhammau, ac a'n meithrinaiſt ni, pan y 
oeddym ar eu bꝛonnau hwynt. Pa fodd y cad. 
wyd ni rhag y damweiniau anghyſurus a ddig 
wyddaſant i laweroedd o rai eraill, onid trwy d 
fod di yn gofalu am danom ? 
Er dangos o honot gymmaint o gariad ac ewy 


yn dy ffyrdd; eithr buom fyw fel Paganiaid, ne 
annuwiolion rhyfygus, y rhai a ddywedant yn er 
calonnau, nad oes un Duw. Pa un o'th hol 
ſanctaidd gyfreithiau di, Arglwydd, na's darfu i 
ni dorri filoedd o weithiau, mewn meddyliau 
geiriau a gweithredoedd? Pwy o honom a ddi 
chon ddywedyd, glan yw fy nwylaw a phur yw fy 
nghalon, ni ddyrchafodd fy meddwl at wagedd? 
Y mae ein calonnau yn fwy eu twyll na dim; 
drug diobaith ydynt, pwy a' u hedwyn? E. 
calonnau a ddirmygaſant gerydd ; ni wrandawſom 
ar lais ein hathrawon, ac ni oſtyngaſom ein cluſt 
i'n dyſgawdwyr. Tynnaſom ddamnedigaeth at- 
nom ein hunain, oni ragflaena dy ras ni: canys ti 
a anfonaiſt oleuni i'r Did; a ninnau a garaſom j 
tywyllwch yn fwy na'r goleuni, am tod ein gwei⸗ 


Tro 


(93) 

Tro attom, a thrugarha wrthym, O Arglwydd: 
par i dduwiol driſtweh feddiannu ein calonnau, 
m i ni erjoed bechu yn erbyn Duw mor dda, a 
thad mor dirion! jacha ni, Arglwydd, a ni a 
iacheirz achub ni, a ni a achubir; canys ti yw 
in Jechydwriaeth, a'n gobaith yn nydd trallod. 
Bendithia bob enaid o honom a gwir ac a bywiol 
fydd : y ffydd ac a baro i ni ddewis yn hytrach 
oddef adfyd gyd a phobl Dpuw, na chael mwyn- 
Fiaot pechod dros amſer; gan farnu yn fwy golud 
(dirmyg Cxr1sT na thryſorau'r byd. Cymmorth 
ni, O Dow, i'th waſanaethu di gyd 5 ran 
a pharchedig ofn. 

Gwna i ni dy garu di . pob peth; can's 
jr hwn ſy'n caru Tad neu fam, Mab neu ferch yn 
holy na thydi, nid yw deilwng o honot ti. Bydded 
fi; I gariad Cxisr ein cymmell i fyw, nid i ni ein 
hunain; ond iddo ef, yr'hwn a fu farw droſom, 
ac a gyfodwyd drachefn i'n cyfiawnhau ni. Dyſg 
ni hefyd, Arglwydd, i garu ein gilydd o galon 
bur yn helaeth ; gan fod yn unfryd, yn cyd-ddi- 
oddef a'n gilydd, yn caru fel brodyr, yn druga- 
rogion yn fwynaidd : nid yn talu drwg am ddrwg, 
ſomlneu sen am sèn; eithr yng ngwrthwyneb yn ben- 
-lufdithio ; gan wybod mai i hyn yma i'n galwyd, fel 
a- Ur etifeddom fendith. Nertha ni hefyd i garu 
ys ti ein gelynion, a gweddio dros bawb o'n cas&ion, 
m in 61 dy orchymyn di: na ad i ni lawenhàu ya 
eu drygtyd, na chwennych ymddial ; eithr rhoddi 
le i ddigofaint; canys i ti y mae dial, a thi a 

deli'r pwyth. 


Cymmorth 


(94) 
.:Cymmerth ni, O Argiwydd, i ſefyll-i fynu y 
wrol. ymhlaid y gwirignedd, a thros ogoniant d 
enw di, gan gyd-ymdrech gyd..a ffydd yr etengylif 
Na ad fod arnom na chywilydd nac ofn i ardde 
yr Arglwydd Jzsv, ac i amddiffyn ei achos ef 
bom ni yn y byd. Nertha ni, O Dad, i fyned) 
y blaen yn gyſurus trwy holl drallodau'r byd # 
bywyd hwn : adnewydda ein nerth o ddydd 
ddydd, i ehedeg fel eryrod; gan redeg heb flind 
a rhodio heb ddiffygio, nes bo 1 ni allu gorphegf 
ein gyrfa trwy lawenydd. 
O par i ni glywed dy drugaredd y hw hun | 
o herwydd ynot ti y gobeithiwn. Par i ni wyba 
y ffordd y dylem rodio ynddi; canys attat ti 
dyrchafwn ein heneidiau. C'th ddaioni di, Ar 
'glwydd, y mae, na ddarfu am danom ni yn nhyÞ 
wyllwch y.nos neithiwyr : nyni a gawſom orwedd 
a chyſgu a deffroi ; canys tydi a'n cynheliaiſt, a 
ni adewailt i ni huno yn yr angau. ArglwyddSh 
cadw ni etto'r dydd hwn rhag pob drwg; cad 
ein heneidiau rhag pob pechod. Cadw ni yn eit 
mynediad allan a'n dyfodiad i mewn, o'r pr 
hwn hyd ya dragywydd. 
O Arglwydd, trugarha wrth yr holl ynyſoede 
pell, ag ſydd mewn tywyllwch ac anwybodacth 
dwg eu trigolion i adnabod yr Arglwydd JESU 
Hyſbyſa dy Jechydwriaeth a datguddia dy gyt 
iawnder yngolwg y cenhedloedd. Cofia dy dru 
garedd a'th wirionedd i dy 1/rael, a phar i hol 
derfynau*r ddaear adnabod dy Jechydwriaeth 
Pryſura 


( 95 ) 
u mPryſura'r-amſer, O'Arglwydd, 4wheuthur Sion yn 
goniant yr- hell ddacar. Gad i, ni, yn 6 dy 
ade wid, weled mynydd ty'r Arglwydd wedi ei 
Fbarotoi, ym mhen y mynyddoedd, ac yn ddyrchaf- 
dig goruwch y deputies fel y W r n 
gedloedd atto. rh og nl aimbot hb 

O ein Tad nefol, bendichia wlad ein mſn 
eth ni: dyro heddwch i'n tir; fel na ddelo ſun 
hy fel, na thrwſt ein gelynion yn agos attom. 
Pyro i'r brenin ddoethineb a gwybodaeth, fel y 
y byddo pa fodd i ymddwyn yn ei fynediad 
lan a' i ddyfodiad i mewn, o flaen dy bobl liofog 
i. Dyro iddo galon ddeallus i farnu dy bobl, 
| Wc i ddeall rhagor rhwng y da a'r dryg. Ben- 
ithia y frenhines a'r holl frenhinol deulu, à phob 
raſau a bendithion cyfaddas i' lle a'u ſefyllfa. 
Dyſg. di holl athrawon dy air 1 ddangos rhagor 
bung y ſanctaidd a*r halogedig, a pheri i bawb 

; fo dan eu gweinidogaeth wybod gwahaniaeth 
hwng y glan ar aflan; a thynnu ymaith y gwerth- 
or oddi wrth y gwael: fel y byddont megis dy 
nau di. Pär di lwyddiant i'th holl weinidogion 
yddlon; a cherydda y rhai a jachant friw dy bobl 
n eſmwyth, gan ddywedyd, Heddwch, hedd- 
ich, pan na fyddo heddwch. Ti a orchymyn- 
aiſt i ni gofio y rhai ſy'n rhwym, fel pe baem yn 
iwym gyd a hwynt; a'r rhai cyſtuddiol megis 
jn bod ein hunain hefyd yn y corph. Cofia. di 
wynt, O Dypuw, a thrugarha wrthynt, canys y 
naent yn egwan ac yn lleſg: jachaac achub hwynt 
er 


f 


(96) 
er tnwyn dy drugaredd ; o blegid yn angau ni 
des goffa am danat, yn'y bedd, pwy a'th folian 
na? na ad i angau nac einioes, na dim arall eu 
gwahänu berynt oddi wrth dy gariad di yng 
NenrisT Jes. 

Arglwydd, bendithia ein brodyr an cenhedl y 
ol y cnawd; par iddynt wybod, a gwneuthur d 
ewyllys di bob amſer; fel y derbynier hwyat y: 
frodyr ac yn chwiorydd i'r Arglwydd Jz$sva 
Bendithia'r plant a'r dynion jeuainge ſydd d 
ofal athrawon mewn yſgolion uchel neu iſel. Bend a! 
dichia mewn modd neillduol, yr y/zolion bad, Id 
a drefnodd dy ragluniaeth mor aml ym myſg W a 
tlodion ar amoybodus, yn y parthau hya o'r deyrf 
nas; gwna yr yſgolion hyn, ya faeth-dai crefydd]] u 
a rhinweddau da: par i'r addyſgiadau a roddeſ «i 
ynddynt, fod fel ffrydiau o ddyfroedd bywiol Io 
lawenhiu dinas Duw., Cyfranna yn helaeth o fenſl c- 
dithion y nefoedd oddi uchod, a'r ddaear odd o 
iſod, ar bawb o gynnorthwywyr e/uſengar y gwaitſi B 
angenrheidiol hwn. Cofia, Arglwydd, am bau 2 
o'r rhai gorthymmedig, gweddwon, amddifaid ni 
galarus ac athriſt, yn eu cyrph ac yn eu heneidiau 
ſancteiddia holl drefniadau dy ragluniaeth iddyn 
a chymmorth hwynt i ddiſgwyl wrth dy drugared 
di yng NonrisT JEsv. 

Cynnorthwya ni i fod yn ddiolchgar i ti, Q ! 
Arglwydd trugarog, am dy holl ddajoni a'th dr 
gareddau i ni bob amſer. Tydi a'n bendithia ( 
ag amldra mawr o foddion gras : ni adewaiſt | 

preſwylf 


/ 


„ | 
preſwylfod fod mewn tywyllwch ym mhell oddi 
with gynteddau Sion, eitht cymmerailt ni yn bobl 


J az0s attat dy hun; a rhoddaiſt dy air yn lluſern 
Min traed, ac yn llewyrch i'n llwybrau. Nid wyt 


yn gadael i ni grwydro o for i for, ac i wibio o'r 
gogiedd hyd y gorllewin, i geiſio dy air, a ffaelu 
ei gael: ac yr ydym yn gobeithio y parhei i ni 
weledigaeth eglur, ac na adewi i'r haul fachludo 
ar y prophwydi, na'r dydd i dduo arnynt. 
Diolch i ti, Arglwydd, am anfon i ni bob peth 
angenrheidiol i'n heneidiau a'n cyrph hefyd. O 


deffro ein hyſbrydoedd, i yſtyried y dyled ſydd 
J arnom i'th garu a'th glodfori, uwchlaw pob tru- 


garedd arall, am anfon o honot dy anwyl, a'th 
uniganedig Fab Yn prynu, ac i fod yn jawn dros 
ein pechodau! Trwyddo ef y mae i ni ymwared 


oddi wrth ein gelynion, ac o ddwylaw pawb o'n 


cascion. Trwyddo ef yn unig, y rhoddir i ni 
obaith am faddeuant pechod, a by wyd tragywyddol. 
Bydded, gan hynny, iddo ef gyd à thi, O Dad, 
ach Yibryd Glan, bob clod, anrhydedd a gogo- 
niant yn dragywydd. Amen 
: Ein Tad yr hwn wyt, Ge. 
Gris ein Harglwydd, Sc. 


$447+$$$+44$$+ 5+S$S$$$+4$$$$$$$$$S$$4S$$S$$ 44+ 


PRYDNHAWNOL Weppi ar ddydd Mawrth. 


| () Aud ſanctaidd a gogoneddus, nid oes 


fel tydi ym myſg y Duwiau, na gweithred- 
dedd fel dy weithredoedd di. Tydi yw'r Duw 
E ffyddlon, 


098) 
ffyddlon, ſy'n cadw cyfammod a thrugaredd à f, 
rhai oll a' th garant ac a gad want dy orchymynion, I. 
hyd fil o genhedlaethau. Ynot ti y mae cadernidf 
tragywycdol ; perffaith y dy weithred, canys dy 
holl ffyrdd ydynt farn: Duw gwirionedd ac heb r 
anwiredd, cyhawn ac uniawn ydwyt ti. Yr wytfv 
yn lanach dy lygaid nag y gelli edrych ar ddrwg, Id 
ac ni thrig dim anwiredd ger dy fron; am hynny, Ay 
ynfydion ni ſafant o'th flaen: caséaiſt holl weith- Ig 
redwyr diygioni. Dy law a gaiff afael ar dy holl 
elynion; dy ddeheulaw a gaiff afael ar dy gascion. In 
Ti a'i gwnai hwynt fel ffwrn danllyd yn amſer dyſſhi 
lid; yr Arglwydd ya ei ddigllonedd a'i llwngcBdi 
hwynt, a'r_tin a'u hyſa hwynt. Du w ſydd ei- 
ddigus, a' r Arglwydd ſydd yn dial; yr ArglwyddBlfy 
ſydd yn dial ac yn berchen 1lid : dial yr Arglwyddfly 
ar ei holl wrthwynebwyr, ac efe a ddifa y rhaily 
annuwiol yn ei ddigofaint. Mor ofnadwy wyt ti, Ay 
O Dpuw! Pwy a ſaif o'th flaen pan ennynno 
dy lid? 

Pa beth a wnawn ni, bechaduriaid truain ? PA 
fodd y gallwn ni nes:wu ger bron dy fawredd diff 
yr uchel Dpuw, gan nad ym deilwng i gy mmerydſ; 
dy enw ſanctaidd yn ein geneuau? Allan, afi: 
ydym | Darfu am danom, oni chawn ni ein dwyq; 
ar frys at yr Arglwydd JESU; trwy yr hwn y 
unig, y rhoddir i ni obaith o faddeuant pechod 
ac ymwared oddi wrth dy ddigofaint di, a dam 
nedigaeth dragywyddol. Efe yw dinas noddfa yi 
holl rai gwir edifeiriol ; efe yw'r cyfaill goreu 

© nyde 


a ( 99) 

a'r nydd trallod. Cyfaill a gar bob amſer, a brawd 
on, Na anwyd erbyn amſer caledi, yw yr Arglwydd 
nid] Jesv. Gwyn eu byd y rhai oll a ymddiriedant 
dy ynddo. O na bae ein calonnau ninnau yn ym- 
hebY rwygo o'n mewn, yr awr hon, gan dduwiol driſt- 
wyt wch o blegid ein pechodau; fel y byddai i ni 
ddyfod, dan deimlad o'n trueni a'n colledigaeth 
ny, ynom ein hunain, i ymofyn am dano ef i fod yn 
ith · N geidwad rn heneidiau ! 

hol Nyni a haeddaſom, Arglwydd, i ti ein thoddi 
ion. Ini i fynu, cyn hyn, i galedwch ein calonnau ein 
r dyhunain, ac i feddyliau anghymmeradwy; canys 
nge diyſtyraſom dy holl wahoddiadau graſlawn di. Er 
| ei-Mi ti alw ar ein hol, etto, nid attebaſom di, ac ni 
yddfynnem ddyfod attat, yn enw dy Fab IESv, fel 
ryddly caem fywyd. Gorwedd yr ydym yn ein cywi- 
rhaifllydd ; ein gwarth a'n todd, am bechu o honom 
t ti,ly'th erbyn. | 

Trugarha wrthym, O Dpu v, a maddeu ein 
zoll bechodau, er mwyn yr Arglwydd Jzsv. Na 
d i ni orphwys mewn gwag-hyder, eithr par i 
i ddwyn firwythau addas i edifeirwch. Tro di 
ni oddi wrth ein ffyrdd drygionus, a goſod dy ofa 
n ein calonnau, fel na phechom y'th erbyn mwy- 
ch, Cofia dy doſturiaethau, O Arglwydd, a'th 
Irugareddau z canys erjoed y maent hwy, Na 
hofia ein pechodau gynt y'th erbyn: yn ol dy 
Irugaredd meddwl di am danom, er mwyn dy 
Wiaioni, Arglwydd. 


E 2 Tydl, 


| „ 

Tydi, Arglwydd, a roddaiſt weinidogaeth yy 
cymmod yn ein myſg, ſef yr efengyl ſanctaidd, Irif 
yr hon ſy'n tyſtiolaethu dy fod yn cymmodi'r bydſ Þy! 
a thi dy hun yng NonRTSH Jxsv, heb gyfrif iddynt hel 
eu pechodau. Dymuniad ein heneidiau egwanffſ dd. 
ninnau yw, cael ein heddychu a thydi, fel y dal: 
i ni ddaioni. Tro ni, O Dpuw, a thor ymaith f dit 
dy ddigofaint oddi wrthym. Tro di, a bywhi ad) 
ni, fel y llawenychom ynot; dangos i ni dy dru- [ 
oaredd, a dod i ni dy Jechydwriaeth. Par i ni e. 
adnabod y pethau a berthyn in heddwch à thi,ff f, 
cyn yr elo hi yn rhy ddiweddar : nertha ni i la- 
furio am wir ſancteiddrwydd; heb yr hwn ni bor 
chaiff neb weled yr Arglwydd. Ymwel à ni ya 2 
nydd dy nerth, fel y bo i ni gael ein gwneuthurſ 8*© 
yn ewyllyſgar i ymadael à phob drygioni, ac yn ni, 
awyddus i ryngu bodd 1 ti ymhob peth. Jn 


Na ad 1 ni fod yn glaiar ac yn farwaidd yn Bab 
pethau a berthyn i'th ogoniant di; eithr nerth; byn 
beb 


ni i ymaflyd yn dy addoliad a'n holl egni, ac ym 
wroli fel rhai yn gweled yr anweledig. O par d 
ni roddi cwbl ddiwidrwydd i gynnyddu mewnf Sar. 
gras, ac i wneuthur ein galwedigaeth a'n hetho Vc 
edigaeth yn ficcr : canys tra bom yn gwneuthut 
hynny, ni lithrwn ni ddim byth; eithr felly | 
trefnir i ni helaeth fynediad i mewn i dragywyddo 
deyrnas ein Harglwydd a'n hachubwr ]z:u CR1s7 
Na ad i ni bellau'r dydd drwg oddi wrthym, 2 
addaw i ni ein hunain hir amſer yn y byd: C 
blegid ni wyddom ni pa gynted y bydd raid i n 

y mddango 


6101) 


ymddangos ger bron brawdle Ca1sT, i roddi cyf- 
rif am bob peth a wnelom yn y byd hwn, pa un 
bynnag a't da a'i drwg a fyddo. Pa beth yw ein 
heinioes ni ond tarth, ſydd dros ychydig yn ym- 
ddangos, ac yna yn diflannu? fel y derfydd 
cymmwl ac yr 4 ymaith; felly yr hwn ſydd yn 
diſgyn i'r bedd, ni ddaw i fynu mwyach : ni 
ddychwel mwy i' dy; a'i le nid edwyn ef mwy. 

Ni wyddom ni, Arglwydd, pa gynnifer a or- 
veddant y nos hon, heb godi mwyach hyd ddydd 
y farn, ac a ant o dywyllwch y nos i dywyllwch 
tragywyddol; yn awr yn fyw, ac yn farw cyn y 
bore neſaf, Par i ni yſtyried, wrth orwedd ar 
ein gwelyau, fod y dydd yn dyfod ar fyrder, i ni 
gael] ein golod i orwedd yn y Ilwch., Cymmorth 
ni, gan hynny,, O Arglwydd, i ſiccrhau ein hawl 
yn JESU GRIST, fel pan y bo ein dacarol dy o'r 
Babel] hon yn cael ei ddattod, y caffom ein der- 
byn i dy nid o waith llaw, ond i'r tragywyddol 
bebyll yn y nefoedd. 

Ymwel, O Arglwydd, yn nhiriondeb dy dru- 
garedd à holl ddynol-ryw ; par i'r efengyl dragy- 
wyddol ymdannu yn ei grym a'i diſgleirdeb, dros 
wyneb yr holl ddaear, gan redeg a chael gogo- 
nedd ; fel y dyger pawb ſy ar gyfeiliorn i adnabod 
y gwirionedd. 

Tywallt dy yſbryd o'r uchelder ar holl gang- 
hennau dy eglwys, fel y gwneler ei hanialwch yn 
ddoldir; ac y trigo cyfiawnder a heddwch, lIlwydd- 


ant a diogelwch ynddi yn dragywydd. Gwna 
E 3 anialwch 


(102) 
anialwch Sion fel Eden, a'i diffeithwch fel gardd 
yr Arglwydd : yna y ceir ynddi lawenydd a hyf. 
rydwch, diolch a llais can. Dyro ddeall a doeth- 
ineb a llwyddiant mawr i holl weinidogion yr 
efengyl. Dyſg hwynt i lefaru'r pethau a weddo 
i athrawiaeth jachus: diwalla eu heneidiau hwynt 
a braſder, fel y digoner dy bobl, a fo dan eu 
gweinidogaeth, à daioni. 

Rhynged bodd i ti, O Du, i fendithio pawb 
o drigolion yr ynys hon, o'r brenin, yr hwn ſydd 
yn eiſtedd yn y deyrngadair, hyd at y gwaelaf a'r 
tlottaf o fewn y tir. Eſtyn oes y Brenin a'r Fre. 
nhines; gwna eu blynyddoedd fel cenhedlaethau 
lawer. Dyro iddynt warrau eu gelynion, ac na 
Iwydded bwriadau neb o'u castion. Gwna ein 
holl wyr mawrion yn wyr da, yn rhai ac a fo'n 
caru ac yn ofni Duw, ac yn eſamplau o dduwiol- 
deb i eraill. 


Cofia, O Arglwydd, am y rhai ag ſydd dan 
wialen cerydd, a nertha hwynt ar eu claf welyau. 
Bydd yn gyſur ac yn obaith i'r rhai oll ag ſydd ar 
ddarfod am danynt: bydd iddynt yn gymmorth 
hawdd ei gael mewn cyfyngder : glanha hwynt 
yng ngwaed Cr1sr, fel pan elont oddi cartref o'r 
corph y caffont artrefu gyd A thi yn nheyrnas 
nefoedd. Bydd yn gymmorth ac yn gyſur i'r holl 
rai gweddwon ac amddifaid : pan fo eraill yn eu 
dibriſio ac yn eu gwrthod, bydded i ti, O Ar- 
glwydd, eu derbyn, a gofalu am danynt. 

| Meddwl, 


te &o 


—_ 


— 


E a als ws * 


_ ( 103) 

Meddwl, Arglwydd, am y tlawd, yr anghenus 
2'r holl rai anwybodus : bryſia i fod ya gymmorth 
ac yn waredydd iddynt. O na byddat i druecin- 
nid y praidd dy adnabod di, a diſgwy] wrthyt! 
Dyſg hwynt i chwilio'r *;grythurau, fel y delont 
i adnabod yr Arglwydd Jesv, i'r fath adnabydd- 
iaeth jachuſol, ag a'u dygo i feddiannu bywyd 
tragywyddol. Bendithia yn helacth y rhai hynny 
a ddyſgwyd gan dy ras, i doſturio wrth eu han- 
wybodaeth hwynt, ac i cfalu am Jechydwriaeth 
eu heneidiau. 

Bendithia ninnau, O Dad, ie, ninnau hefyd, 
a'n holl garennydd : cadw bob un o honom, a'r 
hyn oll a feddom, mewn diogelwch y nos breſen— 
nol. Tydi ſy'n llenwi ein dyddiau a bendithion 
dy ddaioni, ac a'n cedwaiſt y dydd hwn rhag pob 
drwg. Tydi ydwyt loches i ni, yr wyt yn ein 
cadw ni yn waſtad rhag pob ing, ac yn ein ham- 
gylchynu 4 chaniadau ymwared. O na ddyrchafai 
ein mawl ger dy fron fel arogl darth, a dyrchafiad 
ein dwylaw fel yr offrwm prydnhawnol! Diolch 
| ti am dy ddaioni i'r holl wlad hon yn gyffredi- 
nol, ti ſy'n cadw ein gelynion allan o honi, ac yn 
rhoddi i ni Jonyddwch o'i mewn i fwynhau modd- 
ion gras a breintiau yr efengyl. Ti ſy'n ffrwyth- 
loni Ilwch y ddaear, a choed y mae, ac yn dar- 
paru bendithion addas ac angenrheidiol i'ch holl 
greaduriaid. O deffro ein hy ſbrydoedd a holl 
alluoedd ein heneidiau 1 fendithio a moliannu dy 
enw gogoneddus di, am dy gariad anſeidrol ym 
E 4 mhry- 


( 104 ) 
mhrynedigaeth y byd, trwy dy anwyl Fab, yr 
Arglwydd Jzsv, am yr hwn, a thrwy yr hwn, ac 
1'r hwn, gyd a thi, a'r Yibryd Glan, boed holl 
fawl ac addoliad y nefoedd a'r ddaear yn dragy- 
wydd. Amen. | 

Ein Tad yr hwn wyt, Se. 

Gras ein Harglwydd, Sc. 


PPP 
EC REUOLl Weppi ar dardd Merchur. 


__ gedig a'r unig bennaeth, ti yw Arglwydd 
yr Arglwyddi, ti yw brenin y gogoniant, 
Mawr wyt, a mawr yw dy enw mewn cadernid, 
Pwy ni'th ofna di, brenin y cenhedloedd ? canys 
i ti y gweddai: o herwydd ymyſg holl ddoethion 
y cenhedloedd, ac ymyſg eu holl deyrnaſoedd 
hwy, nid oes neb fel tydi. Y mae dy lygaid di, 
Arglwydd, yn edrych ar yr holl ddaear, th ddan- 
gos dy hun yn gryf gyd a y rhai ſydd a'u calon 
yn berffaith tu ag atrat : ac nid oes dywyllwch na 
chyſgod angau; lle y gall y rhai ſy'n gweithio 
anwiredd ymguddio rhagot. Y mae dy lygaid di 
ar y rhai cy fiawn, a'th gluſtiau yn agored 1'w 
gweddi hwynt : ond y mae dy wyneb yn erbyn y 
rhai ſy'n gwneuthur drwg, i dorri eu coffa oddi 
ar y ddaear. 
Gyd 4 pharch ac ymoſtyngiad mawr y dymu- 
nem ni nesau at orſeddfainge dy ras di y bore hwn, 
yn enw a chyſryngdod dy Fab JESU: yr hwn a 
roddaiſt 


| ( 205 ) 

toddaiſt ti, i fod yn ben, yn brynwr ac yn briod 
ith bobl; yr hwn a ddyrchefaiſt ti, ac a roddaiſt 
iddo enw goruwch pob-enw ; fel yn enw'r JES u 
y plygai pob glia o'r nefolion a'r daearolion, a 
than ddaearolion bethau. Ynddo ef yr ymfen- 
dithia yr holl genhedloedd, ac a'i galwant yn wyn- 
fydedig. Er ei fwyn ef, yr ydym ya deiſyf arnat, 
O Arglwydd, i edrych arnom, a'n nerthu ni i'th 
addoli di mewn yſbryd a gwirionedd yr awr hon. 
Cad 1 ni gael dy yſbryd di i'n dyſgu; canys ni 
wyddom ni beth i weddio megis y dylem. 

Ein doethineb a drowyd yn ynfydrwydd, a'n 
gwybodaeth yn dywyllwch, fel nad ydym yn 
medru ceiſio Duw. Rhoddaſom ein haelodau yn 
arfau anghyfiawnder i bechod: a rhoddaſom ein 


ſerch ar bethau iſod ar y ddaear, ac nid ar y peth- 
au ſydd uchod, lle y mae yr Arglwydd Jzsu yn 
preſwylio. Caraſom wagedd y byd, yn fwy na, 
gogoniant y nefoedd; a'n meluſchwantau yn fwy 
na Duw. 

O mor grwydraidd yw ein meddyliau! mor 
barod ydynt i fyned ar ol oferedd ac ynfydrwydd! 
Gwibiant i gyrrau'r ddaear, ac ni ſafant yn llon- 
ydd gymmaint a'r mynudau hyn, tra yr ydym ni 
ar ein gliniau ger dy fron di. Y maent fel y mor 
yn dygyfor, pan na allo fod yn llonydd, yr hwn 
y mae ei ddyfroedd yn bwrw allan dom a llaid. 
Haeddaſom fod wedi diſgyn i ddiſtawrwydd, a'n, 
troi i dir tywyllwch, cyn hyn; o blegid i ni ang- 
hofio dy gyfammod a'th gyfraith di, y rhai a 

E 5 ddylaſem 


( 106 ) 


ddylaſem ni ddal yn dda arnynt, rhag un amſer 
eu gollwng i golli. Fe ddylai fod arnom ni gy- 
wilydd i godi ein hwynebau attat; o herwydd ein 


hanwireddau ni ydynt aml jawn dros ben, a'n 


camwedd a dyfodd hyd y nefoedd. 

O Arglwydd, trugarha wrthym ; O Arglwydd, 
maddeu 1 ni er mwyn dy enw, ac er mwyn dy 
drugaredd anfeidrol yng NonRIsT Jesv. Par 
'n calonnau grynu ynom, a phar in llygaid oll- 
wng dagrau am ein hangof o honot, a'n gwrthry- 
fel y'th erbyn. Tydi ſydd yn rhoddi th bob 
edifcirwch i fywyd : anfon dy yſbryd i'n hargy- 
oeddi ninnau o bechod. Dwyſbiga ni yn ein ca- 
lonnau, fel y codom ein llef tua'r nefoedd am 
faddeuant a thrugaredd er mwyn yr Arglwydd 
IEsu. Tydi, O Arglwydd, ydwyt dda ac o 
fawr drugaredd i'r rhai oll a alwant arnat; clyw 
ein gweddi, O Dovuw, a gwrando yn raflawn ar 
ein llef. Cuddia dy wyneb oddi wrth ein pech- 
odau, a dilea ein holl anwireddau. Na choha'r 
anwiredd gynt Yn herbyn : bryſia, rhagflaened dy 
doſtur drugareddau ni; canys lleſg jawn ydym. 
Gwared ni o ddwylaw ein gelynion yſbrydol ; ac 
jachà ein heneidiau truain ſy wedi cael eu nhyrddo 
gan lygredd a phechod. 


Toſturia wrthym, O Arglwydd daionus, canys 
nid oes gennym neb i ddiſgwyl wrtho, ond ti yn 
unig. Ein dinyſtr ſydd o honom ein hunain, ond 
ynot ti y mae ein cymmorth ni, Bydded i ni, y 

| rhai 


( 107 ) 
rhai wrth natur ydym bell oddi wrthyt, gael ein 
dwyn yn agos trwy waed CR1ST. 

Cymmorth ni, O Arglwydd, i'th addoli di, 
bob amſer gyd a zel a bywiogrwydd yn ein hyſ- 
brydoedd. Par i ni yſtyried, nad oes i ni yma 
ddinas barhaus, ond ein bod ni yn bryſio i dy ein 
hir artref. Y llygad a'n gwelodd, ni'n gwel mwy ; 
o blegid pan ddel ychydig ddyddiau, ni a rodiwn 
Iwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelwn. Cymmortn 
ni, gan hynny, i fod yn dra-dieſgeulus yngwaith 
cin Jechydwriaeth, tra bo dyddiau ein bywyd yn 
parhau z canys nid oes na gwaith, na dychymmyg, 
na gwybodaeth, na doethineb, yn y bedd, lle yr 
ydym ni yn myned. Par fod ein hymarweddiad 
yn y nefoedd, tra bom ni ar y ddaear. O pir 1 
ni ddiſgwyl beunydd am ddyfodiad ein Jachawdwr 
Jzsv GR1sT ; fel pan ddel, y cyfnewidier ein cyrph 
ewael ni, ac y gwneler hwynt yo gyffelyb 1'w 
gorph gogoneddus ef. 

Tydi, Arglwydd, yw ein ceidwad, yr hwn nid 
wyt yn huno nac yn cyſgu, tydi a'n cedwaiſt ni 
rhag dychryn y ncs; cadw ni hefyd rhag y ſaeth 
a heda'r dydd. Ti a'n cedwaiſt rhag yr haint 
ſy'n rhodio yn y tywyllwch; cadw ni hefyd rhag 
y dinyſtr ſy'n dinyſtrio ganol dydd. Bendithia 
waith ein dwylaw y dydd hwn; a derbyn ein di- 
olch am dy holl ddaioni tu ag attom, o'n dyfod- 
iad cyntaf i'r byd hyd yr awr hon. Bendigedig 
fyddo dy enw gogoneddus di, O Dpuw, am dy 
anfeidrol gariad yn ein prynedigaeth trwy dy Fab 

Jesv, 


( 108 ) 


Jesv, yr hwn a ddaeth fel y caem fywyd, ac y 
caem ef yn helaethach. Diolch i ti, O Dad, am 
fod y pethau ag oeddynt guddiedig er dechreuad 
y byd, wedi cael eu hegluro yr awrhon i ni, trwy 
ymddangoſiad ein Jachawdwr JESU Gr1sT ; yr 
hwn a ddug fywyd ac anllygredigaeth 1 oleuni 
trwy'r efengyl. Ti ſy'n rhoddi lonyddwch 1 ni, 
ac ymwared cddi wrth ein holl elynion. Yr 


ydym yn cael eiſtedd bob un dan ei winwydden a 


than ei ffigyſbren ei hun; heb na rhuthro i mewn, 
na myned allan, na gwaedd yn ein heolydd, Ti 
ſy'n gwneuthur ein bro yn heddychol, ac yn cyt- 
rannu arnom amldra helaeth o bob trugareddau. 

Cofia, O Arglwydd, am y rhai ſydd mewn 
prinder o'n cy ſuron a'n trugareddau gwerthfawr 
ni Trugarha wrth y rhai ſy'n eiſtedd mewn 
tywyilwch a chyſgod angau; cyfciria eu tracd i 
ffordd tangnefedd. Dwg di yr Juddewon a'r 
cenhedloedd oll i wir adnabyddiaeth o'r Arglwydd 
Jzsv, yr hwn a drefnaiſt ti i fod yn Jachawdwr 
hyd eithafoedd y ddaear. 


Tywallt dy fendith a'r holl werin y wlad hon. 
Cadw ein Brenin a'n Brenkines mewn: tangnef: dd 
a aiogelwch gwaſtadol: anfon iddynt gymmorth 
o'th gyſſegr, a nertha hwynt o Sen. Gwna bawb 
o'n HywOdraethwyr yn wyr cy fiawn, yo rhai a fô'n 
barnu yn uniawn, heb dderbyn wyneb, na chym— 
meryd gwobr canys gwobr a ddalla lygaid y docth- 
ion, ac a Wyra eiriau'r cyfiawn. 


Bendithia 


EEG ʃzièʃ½rn AS ASS. ww _ 


( 109 ) 

Bendithia holl genhadon dy ras: gwni hwynt 
yn gedyrn yn yr yſgrythurau; dyro iddynt ym- 
adrodd, trwy agoryd eu genau yn hy, i hyſbyſu 
dirgelwch yr etengyl. Dyſg bawb o'r rhai cleif- 
jon i adnabod dydd eu hymweliad : gwna hwynt 
ya foddlon i ymoſtwng i'th geryddon di, heb 
rwgnach: pura hwynt yn y pair o gyſtudd, fel 
wedi i ti eu profi hwynt, y delont allan wedi eu 
puro megis aur. Diddana di y rhai ſy'n alarus ar 
0] eu perthynaſau, a ymadawſant o'r byd; na ad 
iddynt driſtàu fel rhai heb obaith, eithr par iddynt 
ymgyluro ynot ti, y Duw byw. 

Dyro ras a bendith, i'r holl rai jeuainge a hen, 
r gweddwon a'r amddifaid, ac i bawb o'r tlodion 
a'r gorthrymmedig ; fel y gwneler hwynt oll yn 
blant ac yn bobl i ti trwy yr Arglwydd Jzsv; yn 
enw yr hwn yr ydym ynoſtyngedig yn gorchymyn 
ein hunain, ein perthynaſau, a'r cwbl a feddom, 
i'th ofal di o'r pryd hwn hyd yn dragywydd. 
Amen. 

Ein Tad yr hwn wyt, Sc. 
Gras ein Harglwydd, Sc. 


PR Nc MDK. PHUNED CPAP FRO 
PRT DPNHAwNOL Wepbl ar adydd Merchur. 


* Duw mawr ofnadwy a gogoneddus! Tydi. 
yw Duw y duwiau ac Arglwydd yr Ar- 
glwyddi; i ti y perthyn mawredd, a gallu, a 
gogoniant yn oes oeſoedd: canys y cwbl yn y 
1 nefoedd 


( 110 ) 

nefoedd ac ar y ddaear ſydd eiddot ti. Ti yw y 
gwir Dvuw, y Duw byw, a'r brenin tragywyddol: 
rhag dy lid di y cryna'r ddaear, a'r cenhedloedd 
ni allant ddioddef dy ſorriant. Nid dyn wyt ti i 
ddywedyd celwydd; na mab dyn 1 edifarhiu : a 
ddywedaiſt ti, ac ni's cyflawni? a leferaiſt ti, ac 
oni chyweiri? Y nefoedd a'r ddaear a ant heib- 
io; ond dy eiriau di, nid ant heibio ddim. 

Fe ddylai'r yſtyriaethau hyn o'th fawredd gogo- 
neddus, weithio ymddaroſtyngiad mawr ynom ni, 
pan fom yn nesau attat ; canys pecbaduriaid aflan 
ydym, ie rhai Ilwyr annheilwng i fwynhau y leiaf 
o'th holl drugareddau di. Er i ni oll grwydro fel 
defaid, a throi o honom bob un i'w ffordd ei hun; 
etto yr wyt yn ein galw attat yn enw dy Fab Jesv, 
i dderbyn trugaredd, ac i gael gras yn gymmorth 
cyfamſerol. Ni bu ar neb erjoed, fwy o eiſiau 
trugaredd a gras, nag ſydd arnom ni! Ti a'n 
gelwaiſt lawer gwaith, ond ni wrandawſom arnat : 
aethom yn öl chwantau ein calonnau ein hunain, 
yn lle cymmeryd ein harwain gan dy gyngor dl. 

Mewn anwiredd in lluniwyd, ac mewn pechod 
y cawſom ni ein geni a'n magu; mwy yw ein 
trueni nag y gallwn ni wybod oddi wrtho. Tydi 
yn unig, Arglwydd, a adwaenoſt bla ein calonnau, 
ac a weli, mor llawn ydym o gyndynrwydd, a 
chaledwch a phob anwydau pechadurus. Pa ſaw] 
gwaith y darfu i ni gefnu arnat ti, ac eſgeuluſo 
moddion ac ordinhadau Jechydwriacth ! pa ſawl 
gwaith y darfu i ni driſtau dy yſbryd di, a gofidio 

ay 


Ein; 

dy galon! pa ſawl gwaith y taer- gymmhellwyd 
Jechydwriaeth arnom, ac na's mynnem ni ei der- 
byn! Yr Jesu hawddgar a fu'n curo yn hir, 
wrth ddryſau ein calonnau, ond nid agoraſom 
iddo. Fe ddarfu i ni, fel ynfydion gwallgofus, 
gydfradwrio à'r gelyn diafol, yn erbyn Jechyd- 
wriaeth ein heneidiau ein hunain. 

O Argiwydd graſlawn, meddwl am danom er 
mwyn dy drugaredd ; a bydded Pn lleſgedd a'n 
trueni gyffroi ymyſgaroedd dy doſturi tu ag attom, 
Wele, ni yn ſefyll ar goelan y pwll ; gollwng a 
gwared ni, rhag diſgyn o honom rw waelod : 
canys ti a gefaiſt jawn. O Dpuw, bydd drugarog 
wrthym ni bechaduriaid truain a cholledig. Cofia 
mai cnawd ydym, a gwynt yn myned heibio ac 
heb ddychwelyd. Gorwedd yr ydym dan haedd- 
ant barn a melldith dragywyddol ; a llawn ydym 
o archollion a chlwyfau pechod. Trugarha wrth- 
ym, O Arglwydd, a dwg ni at dy Fab JESU i 
gael ein jachau. Na ddos a ni i farn o herwydd 
ni chyfiawnheir neb byw yn dy olwg di. 

O Arglwydd, dyſg ni i gasau pechod ac edif- 
arhau am dano. Bendithia ni à gras fel y bo i ni 
wir gredu! Canys yr hwn nid yw yn credu a 
ddamniwyd eiſioes. Par i ni ddyſgu ofni a pherchi 
dy enw gogoneddus di bob amſer; canys yr an- 
nuwiolion, y rhai ni fynnant dyſgu ofni dy fawr- 
edd di, yn awr, a Ant i dyllau'r creigiau, ac i 
ozofau'r llwch, rhag dy ofn di, Arglwydd, a rhag 
gogoniant dy fawredd ; pan gyfodych i gynhyr- 
fu'r 


6186) 


fu'r ddacar: ie yr holl rai drygionus a lewygant 
gan ofn, pan ymddangoſo yr Arglwydd JESU 
farnu'r byd. O cymmorth ni i ſiccrhau ein hawl 
ynddo ef, fel pan yr ymddangoſo, y byddo hyder 
gennym, ac na chywilyddiom ger ei fron ef yn ei 

ddytodiad. 97 fk 
Fe ddywedodd y barnwr, y byddai iddo ef ddy- 
fod ar frys ; par, i ni gan hynny, wilio a gweddio 
bob amſer, fel na bo i'r dydd hwnnw ein goddiwes 
ni yn ammharod. O deffro ein calonnau i yſtyr- 
ied mor ddiſymmwth y daw dydd y farn, ac mor 
ofnadwy a fydd, pan ddelo! Canys fel y daw y 
fellden o'r dwyrain, ac y tywynna hyd y gorllewin: 
felly y bydd dyfodiad mab y dyn. Pwy a ſaif o 
flaen ei lid ef? a phwy a gyfyd ynghynddaredd ei 
ddigofaint ef? canys ei lid a dywelldir fel tan, a'r 
creigiau a fwrir i. lawr ganddo, Y mynyddoedd 
a grynant rhagddo, a'r brynniau a doddant, a'r 
ddaear a lyſg gan ei olwg, a'r byd hefyd a chwbl 
ag a drigant ynddo. Dyma'r pryd, y bydd yr 
holl rat annuwiol yn llefain ar y mynyddoedd a'r 
creigiau i ſyrthio arnynt a'u cuddio o wydd'y 
barnwr; yr hyn a fo'n ymddangos, yn y dydd 
hwnnw, er Jechydwriaeth I'w bobl, ac er dinyſtr 
tragywyddol 'w holl elynion. Gan fod diwedd 
pob peth yn nesau, pa ryw fath ddynion a ddylem 
ni fod, mewn ſanctaidd ymarweddiad a duwiol- 
deb, yn diſgwyl ac yn bryſio at ddyfodiad dydd 
Duw, yn yr hwn y nefoedd gan loſgi a ymollyng- 
ant, a'r defnyddiau gan wir wres a doddant? O 
Argiwydd, 


( 113 ) 

Arglwydd, gwna ni yn ffyddlon ac yn ddiwid 
ymhob rhan o'th waſanaeth di tra bom ni yn y 
byd; fel y gallom ni ſefyll yn ddiddychryn ger 
bron y barnwr pan ddelo i farnu'r byw a'r meirw. = 

Diolch a moliant a fo i*th enw di, O Dpuw, 
am dy fod mor hirymarhous tu ag attom, ac. heb 
ewyllyſio bod neb yn golledig, ond bod iddynt 
ddyfod 1 edifeirwch, ac i adnabyddiaeth o'r gwir- 
jonedd. Ti a roddaiſt dy Fab dy hun i fod yn 
jawn dros ein pechodau, fel y gallem, trwyddo ef, 
gael maddeuant am danynt, ac ymwared oddt 
wrthynt. Dyro i ni hefyd oꝰth ràs a'th yſbryd i'n 
ſancteiddio, ac i'n nerthu i rodio yn dy ffyrdd, tra 
bom ni yn y byd. Bendigedig fyddo-dy fawredd 
am ein holl ngorfreiatiau a'n trugareddau. am ein 
Ilwyddiant an diogelweh ddytid a nds, on dech- 
teuad hyd y nos hon. Diolch i ti am dy ddaioni 
neillduol i- nb y dydd a aeth heibio, ac am gennad 
i nesau ger bron gorſedd dy ras yr awr hon; par 
lwyddiant i ni er mwyn yr hwn ſy'n eiſtedd arni, 
ſef dy anwyl Fab, yr Arglwydd Ixsu. | 

O Arglwydd, bendithia holl drigolion y by& : 2 
gwir adnabyddiaeth o honot ti dy hun: bydded 
dy ras di gyd 4 phawb ſy'n caru ein Harglwydd 
Jesu Gr1sT mewn purdeb; a phar i bob un ag 
ſy'n enwi ei enw ef, ymadael- oddi- wrth anghyf- 
lawnder, Eſtyn dy drugaredd Yr rhai oll a'th 
ofnant, a'th gyfiawnder i'r rhai uniawn o galom 
Bydd di yn nerth a chadernid Jechydwriaeth 
iddyat hwy a ninnau bob amfer. O cymmorth a 
nertha 


| ( 114 ) 
nertha di, y ſawl oll ag ſy'n dioddef caledi ac er- 
ledigaeth yn dy achos: difetha eu gelynion, a 
gwared hwythau allan o'u cyfyngderau. 

Cofia, O Dad, am y wlad hon, lle yr ydym ni 


yn byw. Dyro bob bendith a ll yddiant ji'th was, Yi 


yr hwn a oſodaiſt i eiſtedd ar deyrngadair y fren- 
hiniaeth. Nertha ef i fyfyrio ddydd a nos yn dy 
gyfraith di, fel y cadwo ar wneuthur yn ol yr hyn 
oll ſy'n *ſgrifennedig ynddi ; fel y llwyddo yn ei 
ffordd, ac y ffynno. Bendithia ein graſuſaf fre- 
nhines a'r holl frenhinol deulu. Cofia am bawb 
o'a barnwyr, bydd di gyd a hwynt wrth roddi 
barn, fel y bo iddynt gyfiawnhàu y cyfiawn a 
chondemnio'r beius. 

Arglwydd, bydd gyd a holl weinidogion yr 
efengyl; cymmorth hwynt i edrych arnynt eu 
hunain, ac ar yr holl braidd, ar yr hwn y goſod- 
odd yr Yſbryd Glan hwynt yn olygwyr i fugeilio 
eglwys Douw, yr hon a bwrcaſodd efe a'i briod 
waed. Par iddynt gryfhau y lleſg, meddigini- 
aethu'r claf, rhwymo'r drylliedig, ceiſto'r colledig, 
a dwyn y cyfeiliornus adref. Trugarha wrth bawb 
o'r cleifion : gwel eu cyſtudd a'u helbul, a maddeu 
eu holl bechodau. Llewyrched dy wyneb arnynt, 
ac achub eu heneidiau er mwyn dy drugaredd yng 
NerrisT Jzsv. Cyſura yr holl rai galarus, a'r 
holl rai gweddwon ac amddifaid. Bendithia 'r 
tlodion a phawb ag ſydd mewn anwybodaeth, a 
gwir adnabyddiaeth o'th ewyllys ſanctaidd. Dyro 
ras ir holl rai jeuainge ; fel y bo iddunt gael eu 

dyſgu 


( 115 ) 


Jayſgu i foi oddi wrth chwantau jeuengctid, a di- 


lya cyfiawnder, ffydd, cariad a thangnefedd gyd a 
y rhai ſy” n galw ar dy en di o galon bur, Deffro 


({Ybawb o'r rhai oedrannus 1 * eu ffyrdd; par 


dynt ymofyn am dy ris did ac am hawl ſicer yn 
dy Fab Jzsv, cyn y delo angau Yw torri ymaith 
o dir y rhai byw. 

O Arglwydd trugarog, gwel fod yn dda i gym- 
meryd pawb o'th eiddo, a phob un o honom nin- 
nau, a'r hyn oll a feddom, dan gyſgod dy aden- 
dd y nos hon: a nertha ni i dreulio y rhan ſy'n 
ol o'n bywyd, yn dy ofn a*th waſanaeth di; fel y 
byddom cymmeradwy ger dy fron di yn y diwedd, 
trwy Jesv Gr1sT ein prynwr, i'r hwn, gyd a thi, 
ar Yſbryd Glan, boed y gallu a'r gogoniant yn 
ces oeſoedd. Amen. 

Ein Tad yr hwn wyt, &c. 
Gras ein Harglwydd, &c. 


CARMEN A NN NN NN NN NR N 
BoREUOL WEDDI ar ddydd Jou. 


V Brenin mawr tragywyddol ! yr hwn wyt yn 
gwneuthur yn ol dy ewyllys bendigedig dy 

hun A llu'r nefoedd, ac à thrigolion y ddaear 
nid oes neb a all attal dy law, na gofyn i ti, Beth 
yr wyt yn ei wneuthur? Tydi ſy'n ſymmud, 
brenhinoedd ac yn goſod brenhinoedd : ti ſy'n 
rhoddi doethineb i'r doethion, a gwybodaeth i'r 
thai a fedrant ddeall. Yr wyt ti yn datguddio 
pethau 


( 116 ) 


pethau dyfnion a chuddiedig : ti a wyddoſt beth 
ſydd yn y tywyllwch, a chyd a thi y mae'r goleuni 
yn trigo. Ti a barotoaiſt dy orſeddfa yn y nef. 
oedd; a'th frenhiniaeth di ſy'n llywodraethu dros 
bob peth. 

Pwy ydym ni, O Arglwydd, pan ddygit ni 
fel hyn, 1 gae] ymddangos o flaen dy wyneb y 
bore hwn? Wele, llwch a lludw ydym, mewn 
tai o glai yr ym ya trigo, a'n fail yn y pridd; ac 
ni a falurir yn gynt na gwyfyn. Oni buaſai dy 
fawr drugaredd di tu ag attom, fe fuaſai ein cyrph 
gwael ni wedi myned i blith y meirw ; a'nchen- 
eidiau truain wedi. myned i blith y damnedigion, 
cyn hy n: can's pechaſom y'th erbyn à llaw uchel, 
ac à. braich eſtynnedig. Pa faint o bechodau ac 
o anwireddau ſydd ynom ! Y mae un (ie y mae'r 

lleiaf) o honynt, yn- fwy na digon in damnio ni 
dros byth! Pa fodd y gall ein calomau lai na 
dychrynu o'n mewn, wrth yſtyried y bydd i'n l 
bechodau ni ddyfod fel llu ofnadwy o elynion ar- 
fog, i'n cyfarfod yn nydd y farn; er ein cywilydd 
a'n gwarth tragywyddol: o's byw a marw a 
- wnawn yn anedifeiriol, ac heb gael hawl yng 
Nona isr Jeu; gwaed yr hwn ſy'n abl in glan- 
hau ni oddi wrth bob pechod ? 

Pe Jawn yſtyriem ni, Arglwydd, ein hangof 0 
honot ti, a'n hanffrwythlondeb dan foddion gras; 
ni's gallem ni lai na chywilyddio a galaru ger dy 
fron. Fe ddarfu i ni gael eiſtedd yn hir dan ddi- 
ferion y cyſſegr, a bod yn gyfrannogion 0 — 

* 


6117) 

dy winllan; ond ni chafwyd ynom ffrwythau da: 
yr ydym fel y ffigyſbren diffrwyth, heb ddim ond 
dail yn unig. Rhoddaſom gyfiawn achos i ti ein 
fieiddio, a'n bwrw ymaith yn dragywydd mewn 
ſorriant; o blegid ein rhagrith a'n ffurfioldeb ger 
dy fron di yn dy addoliad. Rhoddaſom achos 
ith weinidogion i achwyn arnom wrthyt ti, a 
dywedyd, Na fynnwn ni wrando cyngor na chym- 
meryd addyſg i'n gwneuthur yn ddoethion erbyn 
ein diwedd : am hynny, Mai yn ofer y llafuriaſ- 
ant, ac am ddim y treuliaſant eu nerth. Rhodd- 
aſom dramgwydd ar ffordd dy ſeintiau, ac achos 
'r annuwiolion i ddiyſtyru crefydd ; wrth weled 
fod ein bywyd a'n proffes ni yn anghy fattebol i i 
gilydd. 

O Dad, trugarha wrthym, maddeu i ni yr hyn 
oll a aeth heibio; a bendithia ni à'th ras, fel y 
gallom ryngu b6dd i ti byth o hyn allan. Na àd 
i ni fod yn anwybodus o'r pethau a berthyn i'n 
heddwch a thi art < r Arglwydd Jesv. Par i ni 
dy adnabod di, o'r 1 o honom hyd y leiaf 
o honom; canys hyn yw'r bywyd tragywyddol, 
bod i ni dy adnabod di yr unig wir-Dpuw, a'r 
hwn a anfonaiſt ti, Jesv Gr1sT, Yr ydym yn 
attolwg arnat, er ei fwyn ef, am gymmorth i'th 
waſanaethu di bob amſer gyd a gwylder a pharch, 
edig ofn. 

Attolwg, Arglwydd, edrych arnom, a chr 
ymaith oddi wrthym yr holl felldithion ag ſydd 
ddyledus i ni am ein holl bechodau; a bendithia 

ni 


( 118 ) 
ni à bendithion y cyfammod gras, Dyro i ni 
galon newydd, ac yſbryd newydd, yn ol dy 
addewid dy hun; fel y carom di yn berffaith, acfyſoll, | 
y mawrhaom yn deilwng dy enw ſanctaidd, trwyſvyne 
Jzsv GRrisT ein Harglwydd. tra b 

Nid oes i ni ond byr amſer ar y . dyſg ni, viric 
gan hynny, i arfer y byd megis heb ei gamarfer, wed! 
canys y mae dull y byd hwn yn myned heibio. Iyn b 
Par i ni o Dpuw, i'th gymmeryd di yn Dpuw ils 
ni; o par i ni dy geiſio di yn foreu! bydded i'nfl B 
heneidiau a'n cnawd hiraethu am danat, fel y Abyde 
caffom wir adnabyddiaeth o honot, cyn yr elom Idi: 
allan o'r byd. Par i ni yſtyried, fod ein hamſer Ben 
ni yn fyr, fod ein gwaith ni yn fawr, a bod tra- ſhin 
gywyddoldeb o ddedwyddwch neu o drueni, yn Nſtad 
aros pob un o honom! Dyig ni, gan hynny, i C 
gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calonnau i Yboll 
ddoethineb. | a | 

Arglwydd, bendithia waith ein dwylaw y dydd Jtrug 
hwn. Bendithia ein heneidiau, a'n cyrph, a'r cwbl N. 
a feddom : na ad i ni feddwl na gwneuthur dim, Ya a 
ond yr hyn ag allom ddiſgwyl cael dy fendith di I traę 
arno. Gwna ni yn ſobr ac yn wiliadwrus bob Iynt 
amſer; o blegid y mae ein gwrthwynebwr y di- Yr 
afol, megis lle rhuadwy yn rhodio oddi amgylch, Nac 
gan geiſio y neb a allo ei lyngcu. O ein Duw, gw 
cymmorth ni 'w wrthwynebu ef yn gadarn yn y Itu 
ffydd, fel y parer iddo ffoi oddi wrthym. Pan I bye 
geiſio'r gelyn ni, i'n nythio fel gwenith, O bydded 
i eirjolaeth ein prynwr lwyddo ar ein rhan ni, fel I rh; 
na ddiffygio ein ffydd ! 

2 


Cofia 


ni 


( 119 ) 
Cofia dy bobl dy hun, Arglwydd, y rhai ſy'n 
milwrio dan faner dy Fab Jzsv. Bendithia hwynt 
oll, pa le bynnag y maent, yn waſgaredig dros 
wyneb yr holl ddaear. Cadw hwynt rhag y drwg, 
tra byddont yn y byd. Sancteiddia hwyat ya dy 
wirionedd, fel y byddont oll yn un ynot ti; ac 
vedi eu perffeithio yn un, y caffont eu gwneuthur 
yn blant anwyl i ti, ac yn gyd- etifeddion à'th Fab 
esu o'r gogoniant a ddarperaiſt iddynt. 

Bendithia, a llwydda ein brenin, O Arglwydd ; 
bydded ei galon yn uniawn bob amſer ger dy fron 
di: cadarnha ei orſeddfainge ef mewn cyfiawnder- 
Bendithia ein brenhines, a phawb o'r gwaed bren- 
hinol : bydded iddynt fod dan dy ofal di yn wa- 
ſtad ; fel na's gallo neb gelynion eu drygu. 

Cyfranna yn helaeth o'th ras a'th yſbryd ar 
holl weinidogion dy air, fel y byddont ffyddlon 
a Ilwyddiannus yn eu gwaith. O Arglwydd, 
trugarha wrth y cyſtuddiol a'r clwyfus : jacha di 
bwynt, a hwy a jacheir : achub di hwynt, a hwy 
a achubir, Cadw yn fyw, neu dderbyn i fywyd 
tragywyddol y rhai oll ſydd ar ddarfod am dan- 
ynt, Cad di'r dieithriaid ; cynnal yr amddifaid 
ar gweddwon. Trugarha wrth y rhai anghenus 
ac anwy bodus ; bendithia foddion gras iddunt a 
gwobrwya y ſaw] oll ag ſy'n gwneuthur eu rhan 
tu ag at eu cynnorthwyo hwynt i ddyfod i i adna- 
byddiaeth o'r wirionced. 

Tydi, O Dpuw, a'n cedwaiſt ac a'n gwaredaiſt 


rhag pob drygau a pheryglon y nòs a acth heibio; 
12 _ ” _ 


( 120 ) 
ac a roddaiſt gennad i ni i nesãu attat y bore hun: 
bendigedig a fô dy enw- mawr di am hynmy. 
Diolch i ti, am dy amynedd yn goddef, ac am 
dy raſlonrwydd yn cennadu 1'r fath raĩ annheilwig 
a ni, i fyw ar y ddaear hyd y pryd hon Pi 
gynnifer a gymmerwyd.ymaith ynghanol eu dydd- 
iau ! a llawer o ddrwgweithredwyr a lyngeir bei. 
nydd mewn dinyſtr. Er cwympo o fil yn ages 
attom, a dengmil o'n hamgylch, ni chefodd ni. 
weid ddigwydd 1 ni; canys ti, Argtwydd, ahn 
cedwaiſt bob amſer. Er na ddaeth gennym ddim 
ir byd, etto ni bu arnom eiſiau neb erf 
canys ti a ofelaiſt am danom. 

Diolch i ti byth, ac uwchlaw pob beth am yr} 
Arglwydd JESU, dy anwyl Fab; yn yr hwn y 
dymunem ni ein cael heb ein cyfiawnderau ein 
hunain: i'r hyn, gyd 4-thi, O Dad, a'th Yſbryd 
Glan, boed holl tawl ac addoliad y nef a'r ded 


ya dragywydd. Amen. 
Ein Tad yr hwn wyt, &c. 


Gras ein el. Sc. n ** 


eee 


PRTDNnA WOL Wepps ar 2 Jaw. 


#1 * 


7 R hollwybodal a 5 bollbreſennol Doom! wo yr 


hwn a adwaehoſt ein heiſteddiad a'n cy fad 

10, ac a ddealli ein meddyliau o hell. I ba le yr 
awn oddi wrth dy yfbryd? Ac i ba le y;ffown 
o'th wydd? - Pe dringem4'r nefoedd, yno yr wyt 
u: 


( 221 ) 


Nd: pe cyweiriem ein gwely yn uſfern, wele di 
iy. y99- Pe dywedem, Diau y tywyllweh a'n cuddia; 
Au yna y byddai y nos yn oleuni o'n hamgylch. Ni 
ne thy wy lla tywyllwch rhagot ti; ond y nos a oleua 
fel dydd : un ffunud yw ty wyllwch a goleuni i ti. 
Tydi, Arglwydd, ſy'n chwilio'r calonnau ac yn 
J profi'r arennau, i roddi i bob un yn 6l ei ffyrdd, 
ac yn al ffrwyth ei weithredoedd. Agos wyt at 

iy rhai oll a alwant arnat, ſef, y rhai oll a alwant 
n arnat mewn gwirionedd. Pan geiſio'r trueiniaid 
mer tlodion ddwfr, ac ni's cant : pan ballo eu tafod 
o ſyched, tydi, Arglwydd, a wrandewi ar eu dei- 
I ſyfiadau, ac a ddiwelli eu heneidiau a daioni. 

yr © Arglwydd ſanctaidd, cymmorth ni i nesau 
n yl attat yr awr hon, yn enw a chyfryngdod dy Fab 
ein} Jesu, gyd a dwys yſtyriaeth o'th ddaioni tu ag 
attom; a chyd à gofid calon am ein hangof o 
honot, a'n gwrthryfel ith erbyn! Plant gwrth- 
nyſig, a gweiſion anfuddiol a fuom ni; pa fodd 
y gallwn atteb ya nydd y farn, am yr holl dalentau 
a roddwyd attom? Y mae ein dyled yn llawer 
an mwy, na dengmil o dalentau; ac nid oes 
I gennym ddim i dalu! Y mae yn rhaid i ni fyned 
1 - Yi garchar uffern dros oeſoedd tragywyddoldeb, oni 
YE rynga bodd i ti, i faddeu i ni y cwbl yn rhad, er 
Imwyn y machniydd mawr, yr Arglwydd Jzsu. 
TY Y mae efe (ac nid oes neb arall, ond efe yn wie) 
od-Y yn gwbl abl i dalu ein holl ddyled, ac in rhydd- 
> Jr] hau o law cyfiawnder, ac oddi wrth felldithion y 
* ddedds, 
wyt F O 


{ 222 

0 Arglwydd, goſtwng dy gluſt attom, a chlyn 9 
ein deiſyfiadau; agor dy lygaid a gwel ein an- he 
rhaith. Nid o blegid ein cyfiawnderau ein hunain fy 
yr ydym yn tywallt ein gweddiau ger dy fron, yn 
eithr o herwydd dy aml drugareddau di. Clyw, ph 
Arglwydd z arbed, Arglwydd; yſtyr, O Arglwydd, i an 
a gwna : nac oeda, er dy fwyn dy hun, ac er mwynf ho 
ymyſgaroedd dy doſturiaethau ng N onRIsrf yr 
Jzsv. ol: 
Cymmorth ni, O Dpuw trugarog, i edifarhiu 
ar frys, a dychwelyd oddi wrth ein ffyrdd dryg- 
ionus, fel y dileer ein pechodau. Dyſg ni i wy+f; a 
bod, a nertha ni i wneuthur dy ewyllys di, traf l 
bom ni yn y byd. Gwiſg ni a holl arfogaeth- dy] ß 
ras, fel y gallom ſefyll yn erbyn cynllwynion di-fſ,; 
afol, ac fel y gallom orchfygu pob gelynion a 
rhwyſtrau, a fo'n ymoſod yn erbyn JechydwriaethFy, 
ein heneidiau. Gwna ni yn fwy na choncwerwyrſl,c. 
ar ein holl elynion, trwy yr Arglwydd Jzsv, yrfare 
hw a'n carodd ac a ddodes ei hun droſom. T8 
Gwared ni, Arglwydd, oddi wrth bob gweith-F, 
red ddrwg, a chadw ni i'th deyrnas nefol : cadw$j,;. 
ni yn dy gariad di, fel y byddo gennym fail ſiccrf 
i ddiſgwyl trugaredd ein Harglwydd Jesu GRi1sT 
i fywyd tragywyddol. Parotoa ni erbyn ein hym- 


adawiad allan o'r byd hwn: canys ni a wyddomg... 
y dygi di ni i farwolaeth, ac i'r ty rhagderfynedig] | 
i bob dyn byw. Pär, gan hynny, i ni ddiſgwy! nd 
holl ddyddiau ein milwriaeth, hyd oni ddelo einne, 
eyfnewidiad : a phan ddel, bydded iddo fod yu 

| gyfnewidiadſ] | 


( 123) 
gyfne widiad er gwell, ac nid er gwaeth ĩ neb o 
honom. O na byddai i ni gofio, bob nds wrth 
fyned i'n gwelyau, am yr amſer ag y byddwn ni 
n cael ein goſod i orwedd yn llwch y bedd : a 
| "hob bore, wrth gyfodi o'n gwelyau, yn meddwl 
dd am ddydd yr adgyfodiad mawr, per F bom ni a 
vyng holl ddynolryw, yn cael ein cyfodi o'n beddau, i 
[ST 2 ger bron brawdle Cxisr yn y farn 
Hola 
häu Cymmer ni, O Arglwydd graſlawn, dan ofal 
JS Bdy ragluniaeth y nos breſennol ; cau oddi amgylch 
WY-Yini; ac oddi amgylch ein ty, a'r hyn oll a feddom; 
traf fel na chaffo dim drwg ddigwydd i ni. 
dy Tydi, y brenin mawr, a orchymynaiſt fod ym- 
Ibiliau a gweddiau dros bob dyn; yn enwedig, 
n Wiros frenhinoedd a phawb mewn awdurdod. 
thiIMewn ufudd-dod i'th orchymyn di, y dymunem 
WYTBoſod i fynu ein deiſyfiadau mewn modd neillduol, 
Jieros dy enneiniog GEoRGE ein brenin, a'n bren- 
hines CHARLOTTE, Bydded eu heinioes wedi ei 
thwymo ynghwlwm y bywyd; a gwared hwy a 
aiannau oddi wrth ein holl elynion. Dyro ddoeth- 
neb ac yſbryd barn a phwyll i bawb ag ſydd 
mewn ſwyddau ac awdurdod dan y brenin, fel y 
Fyddont yn * duwiol a chydwybodol Te. 
peth. 


4 yn ddiargyoedd, heb roddi achos tramgwydd 


ein ewn dim; fel na feier ar y weinidogaeth. , Par 
15 ddynt edrych am gyflawni eu gweinidogaeth yn 
ia 


F 2 ffyddlon, 


———— 3 
<-> == nag — — 


Dyſg a elde di ein holl athrawon i 


= - — 
— = — -=qk- 
— — 
8 EOS OI 
— _— — —_— — 


— — 
” - 


— 


— . — > , — 
— " — cp 2 — — 
— 1 » — 2 I oz 3 "DV RI a Fs 1 
— — — 
— - — — — — — _ — - — 9 - 


n Ds oy 
* 1 _ 
— . ]§⏑—§Ü¾.0=,¾ 
— — — — 


— 


—— _ 


——_— <4 rc * K ——ů 


— — — 
— —— — — 


_ _— 


* 


ns ——— 2 r 
«+ 


9-00 2-020 — — — — 
— 


— Fg / — — 
— - 


ö 
| 


5 „ 


| NY ( 124 ) 

ffyddlon, gan wilio. arnynt eu hunain ac ar ey! 
hathrawiaeth ; fel y gallont achub eu heneidiayf] a 
eu hunain, a'r rhai a wrandawont arnynt. . Anfonfſ 
dy efengyl ſanctaidd i blith holl genhedloedd y 
byd; fel y byddo i holl gyrrau'r ddaear droi ey 
hwynebau attat ti, O Dpuw, a bod yn gadwedig, 
Arglwydd trugarog, cofia y cleifion ag ſy'n 
diffygio gan eu hochain ddydd a nds. Na che- 
rydda hwynt yn dy lidiawgrwydd, ac na choſb; 
hwynt yn dy lid. Maddeu eu pechodau, O Ar- 
glwydd, jacha eu heneidiau, a gad iddynt fod y 
ciddo i ti yn dragywydd. O Did graflawn, ym- 
wel yn dy drugaredd à'r rhai ſydd mewn blinder e 
yſbryd; y rhai a ofnant dy enw, ac a wrandawand © 
ar dy lais, ac a rodiant mewn tywyllwch, ac heb 
lewyrch iddynt. Y mae eu heneidiau yn dych4 © 
rynu rhag dy gyfiawnder a'th farnedigaethau * 
dyro iddynt olwg ar dy drugaredd a'th gariad vn J 
yr Arglwydd JESU; a chynnorthwya hwynt 
obeithio yn enw'r Arglwydd, ac ymddiried yn e 
Duw. Cylura di y rhai oll ſy'n alarus am 
perthynaſau a gymmerwyd ymaith oddi wrthynt 1 
byd tragywyddol; fel na thriſtiont fel rhai het 
obaith: canys y rhai a hunaſant yn yr Jzsv, 
ddug Dow drachefa gyd ag ef yn yr adgyfodiad bo 
pan ddel efe 'w ogoneddu yn ei ſaint, ac i ſod yt 
rhyfeddol yn y rhai oll a gredaſant ynddo. Ben 
dithia hen ac jeuaingc, y cyfoethogion a'r tlodioi 
ein carennydd an hewyliylwyr da, ie ein castiot 


hefyd | 


SQ SY © © Q, 


— 


( 125 ) 

befyd, à gwir adnabyddiaeth o honot ti dy hun, 
ac 0'n prynwr bendigedig yr Arglwydd IEsuv. 
Gogoniant a f6 i ti am dano ef yn dragywydd* 
efe a ddaeth ir byd i gadw pechaduriaid; efe a 
ddiddymmodd angau, ac a ddiig fywyd ac anlly- 
ig. gredigaeth i oleuni trwy'r fn Pan yr edrych- 
om i'r bedd, gallwn ddywedyd, Dyma'r man lle 
Jy gorweddodd ein pryawr ac oddi yma yr ad- 
TE gytododd i fyned i'r nefoedd i eirjol droſom ger 
af brony Tad ! Trwy ei waed ei hun yr aeth efe i 

- I mewn i'r cyſſegr, gan gael i ni dragywyddol rydd- 
mm. had Efe a ddichon gwbl Jachiu y rhai trwyddo 
ef ſy'n dyfod at Dpuw, gan ei fod ef yn byw bob 
3nd amſer i eirjol droſtynt hwy. 

Gogoneddus a fyddo dy enw di, O Arglwydd, 
am wneuthur ein gwlid ni yn wlad goleuni, ac 
am oſod y fath dadmaeth dai lywodrazthu drofom, 
yn nheyrngagair y frenhiniaeth. Ti a'n cedwaiſt 
rhag ein holl elynion, ac a'n hamddiffynnaiſt rhag 
pob digwyddiadau drwg o'n dechreuad hyd yma. 
Diolch i ti am ein trugareddau y dydd a aeth 
heibio; ti a'n cedwaiſt rhag pob niweid ynddo, 
ac a'n dygaiſt ynghyd o flaen gorſeddfainge dy ras 
Ir awr hon. O Arglwydd, cyfranna bob gras a 
I nerth i ni, fel y gogoneddom di tra bõm yn y 
| yd, ac y caffom ein gogoneddu gyd a thi, pan 
yr elom allan o hono; trwy Irsv GR1sr ein Har- 
| glwydd, Amen. 

Ein Tad yr hwn wyt, G. 
Gris ein Harglwydd, Sc. 


F 3 Box Evo, 


D : N 
E * * m 


( 126 ) 


 Bortvor Weppi ar dadydd Gwener. 


. a thid ein Harglwydd JESU GRISx, 


Tad y trugareddau a Duw pob diddanweh; 
ti yw Tad y goleuni, gyd à'r hwn nid oes gyf- 
newidiad na chyſgod troedigaeth. Yr wyt yn 
ddoeth o galon, yn alluog o nerth, ac yn gwneu- 
thur rhyfeddodau : pwy a gyſtedlir a thi ymblith 
meibion Y cedyrn? Y nefoedd yw dy ot ſedd- 
fainge, a'r ddaear yw lleithig dy draed. Pan yr 
edrychech di ar y ddaear, hi a gryn; a phan gy- 
ffyrddech à'r mynyddoedd, hwy a fygant. Y 
mae uffern yn noeth ger dy fron, ac nid oes do 
ar ddiſtryw. Mawr wyt, O Arglwydd, a chan- 
moladwy jawn; dy fawredd ſydd anchwiliadwy. 
Y nefoedd a fawl dy ryfeddodau, a' th wirionedd 
a dracthir yng nghynnulleidfa'r ſaint. Dy drugar- 
edd, Arglwydd, ſydd hyd y nefoedd, a'th wir. 
ionedd hyd y cymmylau. 


Nid yn öl ein gweithredoedd y gwnacthoſt ti à 


ni; ac nid yn öl ein hanwireddau y telaiſt i ni: 
canys cyfuwch ag yw'r nefoedd uwchlaw'r ddacar 
y thagorodd dy drugaredd di arnom ni. T1 a 
edrychaiſt ar ein cwymp, a'n trueni trwy bechod: 
ti a oſodaiſt ein eymmorth ar un cadarn, ac a 


ddyrchefaiſt un etholedig o'r bobl, i fod yn Jach- 


— hyd eithafoedd y ddaear. Pan yr oeddym 
ni yn gwbl ddiobaith, megis rhai wedi eu taflu 
ar wyneb y maes, heb neb i doſturio wrthym: 

pan welaiſt ni yn ymdrybaeddu yn ein gwacd, 


ymwelaiſt a ni ag amſer ſerchawgrwydd : je pan 
we laiſt 


— 2 — Wi 2 


us 


n d ß cn, Tx ST . 


FO oe 


(127) 
welaiſt ni yn gorwedd yn ein gwaed, fi's gadew- 
aiſt ni i farw; eithr ti a drefnaiſt i ni ymwared 
trwy dy uniganedig Fab, yr hwn, Ynghyflawridet 
yr amſer, a anfonaift ”r byd, wedi ei wneuthur o 
vraig, wedi ei wneuthur dan y ddeddf; fel y 
prynai y rhai oedd dan y ddeddf, fel y derbyniem 
y mabwyſiad. 

Yr ydym ni oll dan y ddeddf, ac wrth natur- 
aeth yn blant digofaint megis eraill: canys lawn 
ydym o annuwioldeb a phob anwiredd. Yr ydym 
wedi troſeddu dy gyfreithiau di mewn miloedd o 
fyrdd ; ac wedi dianrhydeddu dy enw ſanctaidd, 
trwy ein hynfydrwydd a'n gwrthryfel i'th erbyn! 
Llawn ydym o ddallineb a gwaeledd, ac ni ddarfu 
ini yſtyried tiriondeb dy gariad yn ein prynedig- 
aeth trwy'r Arglwydd Jzsv : na'r mawr eiſiau 
ſydd arnom am gael ein gwaredu oddi wrth ein 
pechodau, a'n heddychu a thi trwyddo ef. 

Cymmorth ni, O Arglwydd, i addef ein pech- 
odau wrthyt yr awr hon, gyd à chywilydd a gofid 
calon o'u plegid ; nertha ni i droi oddiwrthynt, 
fel y caffom drugaredd a maddeuant, er mwyn yr 
Arglwydd Jzsv. Na wnaa ni, yn öl ein pech- 
odau, ac na, wobrwya ni yn öl ein hanwireddau: 
ond yn öl dy drugaredd achub ni, trwy olchiad 
yr adenedigaeth, ac adnewyddiad yr Yſbryd Glan; 
yr hyn yr wyt ya ei dywallt yn helaeth ar OF bobl, | 
W Ixsu GRIST ein Jachawdwr. n 

Sancteiddia di, ac adnewydda ein hewyllyſiau ; 
fel na bo i i ni geiſio ein eee ein 1 hungin muy- 

1 11 


„ 


( 128 ) 


ach, ond ewyllys yr hwn a'n danforiodd ni. Pit 
fod yn dda gennym wneuthur dy ewyllys di, O 
Dpvuw : goſod dy gyfraith yn ein meddyliau, a'th 
ofn yn ein calonnau; fel na phechom i'th erbyn 
mwyach. Bydded i dangnefedd Du w, yr hwh 
ſydd uwchlaw pob deall, gadw ein calonnau 'a'n 
meddyliau yng Nonxisr Jesv ; fel y llawenych- 
om ynot, O Arglwydd, yn waſtadol; ac y byddo 
dy lawenydd di yn nerth i ni bob amſer. Defffe 
ni, O Dpuw, i waeddi ar 6] gwybodaeth, ac 1 
god: ein llef am ddeall; i*w cheiſio hi fel arian, ac 
1 chwilio am dani fel am dryſorau cuddiedig; fel 
y caffom ddeall ofn yr Arglwydd, ac y caffom 
wybodaeth am Dpvw : canys tydi yr Arglwydd 
ſydd ya rhoddi gwybodaeth ; ac allan o'th enau 
di y mae deall yn dyfod. 

Arglwydd trugarog, yr hwn a anfonaiſt dy an- 


wyl Fab i'r byd, i fod yn waredwr i bechaduriaid: 


bendithia ni 4th ris, fel y caffom ein dwyn atto 
ef i gael ein cadw a'n gwared oddi wrth ein pech- 
odau, a'n holl drueni. Cymmorth ni i'w dder- 
dyn ef trwy ffydd, i fod yn brophwyd | i'n dyſgu, 
In archoffeiriad In x pgs a rhi, ac yn frenin 
i'n rn ac in 1 err hp riing « ein n 
elynion. af 

' © Arglwydd, ws a nertha ni, trwy 7 ras, 1 
fod yn ddiſgyblion cywir 7th Fab Jxsu, tra böm 


ni byw yn y byd. Pär | i ni fod yn ganlynwyr 


ffy ddlon idde, trwy | barch ac ammharch, a thrwy 
aa a chlöd; fel ! caffom vn y diwedd ein 
"of | derbyn, 


( 129 ) 
derbyn, trwyddo ef, i  fwynbau y digonolrwydd 
llawenydd ſydd ger dy fron, a'r digryfwch * 
ar dy ddeheulaw di yn dragywydd. 

Gwel fod In dda, O Arglwydd, Iakugerhin 
urth bawb o'n cyd-bechaduriaid, trwy yr holl 
fyd. Anfon oleuni'r efengyl i bob gwlad, ac i 
bligh.. pob cenhedl o ddynion dan y nefoedd; fel 
yr adwaener dy ffordd ar y ddaear, a'th Jechyd- 
wriaeth hyd eithafoedd y byd. Palmenta'r ffordd, 
a ſymmud yeaich bob rhwyſtrau, fel y delo yr 
Fuddewon a'r holl genhedloedd i mewn i eglwys 
yr Arglwydd Ixsu, fel colomennod ya chedeg i'w 
feneſtri, Llwydda'r efengyl dragywyddol trwy 
yr holl. deyrnas hon: cynnorthwya di bawb Oi 
gweinidogion i ddyſgu dy bobl i gadw pob peth 
a'r a orchymynnaiſt : bydd di gyd a hwynt bob 
amſer hyd ddiwedd y byd. Nertha hwynt i' 
gwneuthur eu hunain yn brofedig gan Dpuw, yn 
weithwyr. ditefl, n Jawn gy frannu gair y Swix. 


ionedd. 
Dyſg, O Arglwydd, dy waſanaethwr Lahe 


ein Brenin, i lawenychu yn waſtadol yn dy nerth 
di, ac ymbyfrydu yn dy Jechydwriaeth. Cadw ef 
rhag ei holl elynion : na ad 1 cilunaddglwyr pab- 
add a dynion gwaedlyd ddyfod i mewn th etif- 
eddiaeth di, i halogi dy deml, ac 1 oſod ein Jeru- 
felem ni yn garneddau. 15 3 
. Bendichia ein graſuſol F dente cn E, 
a phob un .o'r hiliogaeth a'r gvacd breghingl. 


Ty wallt o e holl ber defi ion y de y rnas, 
| F z We 1 70 "Fel 


* 
e 131 
— 


( 130 ) 


fel y gwneler hwynt yn wyr cyfiawn, yn ofpi 


Duw, ac yn cilio oddi wrth ddrygioni. Bydded 
i ti, O Dad, ddwyn yr holl rai anghenus at. dy 
Fab Jesv, i i pael eu diwallu ;,dwg y deillion attb, 
i gael eu golẽuo; dwg y cleifion atto, i gael .eu 
jachw; dwg y blinderog atto, i gael eu heſm- 


wythau; dwg y galarus atto, i gael eu diddany; 
dvg y tlodion atto, i gael eu cyfoethogi z a dwg 


bawb o'n cyfeillion a'n perthyna/au atto, i gael eu 


dyfgu ganddo, i'th addoli a*th wir waſanaethu di, 


tra byddont byw yn y byd. 


Ti, O Dpvuw trugarog, yw ein ceidwad gofalus 


nos a dydd! o'th ddaioni di y mae, ein bod ni 


ymhlith y rhai byw y bore hun. Llawer o rai 


ag a acthant i'w gwelyau neithiwyr, yn jach fel 
ninnau, a hunaſant yn yr angau. Ti a ganiattaiſt 
i ni gael huno yn felus yn ein gwelyau, a dihuno 
drachefn mewn jechyd a diogelwch, lle y gallaſem 
fod yr awr hon yn codi i fynu ein golygon mewn 
poenau a thywyllwch, ac heb weled goleuni byth 
mwy. 

Cymmer bob un o honom dan dy ofal y dydd 
bwn, bendithia waith cin dwylaw, O bendithia 
a chad w ein mynediad allan, a'n dyfodiad i mewn, 
o'r bore hwn hyd yn dragywydd, er mwyn teil- 
yngdod ac eitjolacth Cr1sT ein Harglwydd; ier 
hwn, gyd 4a thi, a'r Tibryd Glan, y bo yr holl 
glod, yr addoliad, a 'r mawl, yn oes oeſoedd. 


Amen. 
Ein Tad yr bwyn wyt, Sc. 


Gras ein Harglwydd, &c. 
PrRYDNHAWNOL 


o 
* F: 
* 

* 


(ir) 


1 PRYDNHAWNOL Wepp1 ar ddydd Gwener, 
Tad ſanctaidd, yr hun wyt yn prefwytio 3 yn 


V., N nefoedd! Tydi yn unig wyt Iro A, ti 
wyt Tat ar yr holl ddaear. Tydi yn y de- 
chreuad a ſylfaenaiſt y ddaear; a gwaith dy ddwy- 
law di yw'r nefoedd. Hwynt-hwy a ddarfydd- 
ant; ond tydi fydd yn ande hwynt-hwy oll fel 
dilledyn a heneiddiant; ac megis gwiſg y plygi di 
hwynt, a hwy a devidir ond tydi yr un ydwyt, 
a'th 5 ni phallant. 
na fyddai i ddwys yſtyriaeth o'th fawredd 
Wee di, feddiannu ein hyſbrydoedd nĩ 
wrth nesàu o'th flaen yr awr hon! Creaduriaid 
gwael, aflan a thruenus ydym ni, je hat llwyr 
annheilwng i rodio ar dy ddaear, ac i anadlu ys 
dy awyr di, O Arglwydd. Mewn pechod i'n 
ganed ni, ac mewn pechod y buom yy hyd y 
pryd hwn! Er i ti drefnu moddion i'n glanhau, 
etto, nid ymlanhaſom : rhoddaift i ni amſer i edif- 
arhàu, etto, nid edifarhaſom. Rhoddaiſt dy gy- 
flegr yn ein myſg, a ffynhonnau Jechydwriaeth 
yn lawn dwfr. Ti a ddanfonaiſt dy weinidogion 
'n cymmell i ddyfod at dy Fab Jzsv, ond nf 
wrandawſom ni arnynt: ie, er iddynt daer erfyn 
arnom dros GRISr, ar i ni ymgymmbdi A this 
etto, gwrthodaſom eu gwahoddiadau, ac n fynnem 
dderbyn eu eynghorion. O mor dueddol ydym 
i orphwys, i fwytta, ac i yfed, yn ddiofn, a bod 
yo llawen yn ow bethau'r byd hwn, er na's 
| gwyddom, 


— 0 


| 

T9 
00 
1 

| | ; 
: 
| 

LY & 


1 


6132) 


gwyddom, nad y nòs hon y gofynnir ein heneid- 
hay oddi wrthym! ac yna, eiddo pwy a fyddant? 
neu, pa beth a dalant i ni wedi'a?.- : w wif 


Trugarha wrthym, trugarha vrthym, O det» 
garoccaf Dad; er mwyn ein prynwr bendigedig, 


yr Arglwydd Jzsv, maddeu i ni yr hyn oll, a 


acth heibio: a chaniatta gymmorth i ni allu byth 
0. hyn allan, dy waſanaethu mewn uniondeb a ſanc- 
teiddrwydd ger dy frondi hollddyddiauein bywyd. 
O cymmorth ni i jawn ddefnyddio odfeydd gras 
a moddion Jechydwriacth ; fel na bo i deyrnas 
Dpuw gael ei chymmeryd oddi wrthym ni, 1*w 
rhoddi i genhedl a ddygo ei ffrwythau. Par i ni, 


Arglwydd, ddwyn firwythau addas i edifeirwch, 


a chredu yn dy Fab Jzsv : o blegid yr hwn ſy'n 
4 ynddo ef a gaiff faddeuant pechod a yo 
tragywyddol. 


Nertha ni .i ymddwyn yn y byd fel dieithriaid 
a phererinion, gan ymgadw oddi wrth bob chwant- 


au cnawdol, y rhai ſy'n rhyfela yn erbyn yr enaid. 
O dychwel ein heneidiau, ac arwain ni ar hyd 
Ilwybrau cyfiawnder, er mwyn dy enw! fel pan 


| rodiom..yn nyffryn cyſgod angau, nad ofnom 
* niwaid, O Dou , bydd; di gyd a ni; bydded 


dy wialen a'th ffon i'n cynnal an cyſuro. 


Toſturia, Arglwydd,; with y rhai ſy'n. byw trwy | 
eu holl fywyd, mewn tywyllwch ac anwybodaeth: 


tywynned diſgleirdeb yr efengyl arnynt, fel y cyf- 
eirier eu traed i ffordd tangnefedd. Cofia dy hen 


2v Ks; | angrhe- 


bobl yr Juddeuen, nan a, dorrwyd ymaith try 


( 133 ) 


nyſttia ddyn pechod, mäb y golledigaeth. Dif⸗ 


etha'r anwir hyynnw ag yſbryd dy enau; dilka ef 


a diſgleirdeb dy ddyfodiad. Gwared dy holl bobl, 
a phob un o honom ninnau hefyd, oddi wrth yr 
ere cadarn ag 1 n hudo xy mana 1 gredu” 


celwydd.” | 
- Bendithia, O Davis; holl bre'wylwyr y deyr- 


nas hon. Cadw lamp i'th enneiniog, yr hwn ſy'n 


eiſtedd ar orſeddfa y frenhiniaeth; fel na ddi- 


fodder goleuni Iſrael: bydd di, Brenin y Bren- 
hinoedd, gyd ag ef bob amſer, gwaſgar ei holl 
elynion, a phar i' gaſeion ffoi o'i flaen; dyro 
mt fel Ilwch i' gleddyf, ac fel ſofl waſgaredig 
i'w fwa ef. Bydded i'r Frenhines, a'r holl Fren- 


hinol Deulu, fod dan dy nodded di'yn waſtadol. 


Bydd di gyd à phawb o'n milwyr ar dir a mor : 
dyſg di hwynt i rytela, a nertha hwynt i orchſygu, 
bob amſer y caffont eu danfon allan i nn a 


neb gelynion. 


Nertha holl weinidogion yr faniayt1 i bregethu'r 


ewirionedd : gwai di hwynt yn genhadon ffydd- 


lon dros Gr1sT. Bydded dy law di gyd a'hwynt, * 


fel y det nifer mawr i gredu, a throt dtat ti OP. 
ffydd yn yr Arglwydd JESU 


Llawer yw y rhai ſy'n cwynfan ac yn ochain ar! 
eu clif welyau, a'u heinioes yn nesãu ir beddrod: 


Dvuw; 3 eu hols bechodau, ac ymwel 4 
1 hwynt 


angrhediniaeth: impia hwynt i mewn drachefn, 
trwy ffydd, vn eu holiwydden eu hun. Bryſs, 2 
Arglwydd, i ddiftrywis teyrnas y bwyſtffl, di: 


( 234 ) 
hwynt a'th Jechydwriaeth ; a phac i'w.byr yſgafa 
gyſtudd fod ya odidog rhagorol i weithreduãddynt 
dragywyddol bwys, gogoniant. Bydd di gyd 4 
hwynt yn ymchwydd yr Jorddonen, aderbyn hwynt 
attat ti dy hun, pan font yn ymadael a'r bywyd 
hwn. Dangos dy drugaredd, O Arglwydd, i'r 
fawl a doſturiant wrth y rhai anwybodus yn ein 
myſg, ac a wnant eu rhan tu ag at eu dyſgu i 
adnabod yr Arglwydd Jxsv, ac i wybod eu dy- 
ledſwydd i Dpuw, ac i bob dyn: bydded eu hei- 
nioes wedi ei rhwymo ynghwlwm y bywyd, a 
bydded i*r ffynhonnau uchaf ac iſaf lifo arnynt 
firydiau aml o drugareddau yſbrydol a thymhorol. 

Bendithia, O Dad, y plant amddifaid ſy'n am! 
yn y byd heb Did na Mam i ofalu droſtynt. 
Cyſura di y gwragedd gweddwon, a dyro iddynt Ia of 
ras, fel yr ymofynnont am danat ti, i fod yn briod I gwr 
iw heneidiau. Diddana y rhai oll ſydd mewn mec 
gorthrymderau, nertha hwynt i ymgyſuro ynot, ac y 
a diſgwyl wrth dy drugaredd. — 

Bendigedig fyddo dy enw di, ein Duw da, held 
am ein cadw rhag pob drygau y dydd diweddaf. I; ba 
Dy law di ſydd raſol droſom, i'n cadw rhag dy- oed 

chryn y nos, a'r ſaethau a ehedant y dydd. Diolch I mel! 
I ti, am roddi cennad i ni i gyfarfod o'th flaen “( HH 
di y nos: hon, wedi ein bod ar waſgar yughylch Þ beet 
ein hamryw achoſion ar hyd y dydd; pan y mae ang; 
Hawer eraill, ar ol eu mynediad allan y bore, heb Ii wr 
weled eu gilydd byth mwy ya nhir y rhai byw. vn n 
78 1 di ydym, Arglwydd, canys ti a'n cre- yw'! 
aiſt, 


(135) 

ziſt, a thydi a anfonaiſt dy unig Fab Pn prynu: 
yn ei enw ef y dymunem neu attat, i ddeiſyf 
pob cymmorth a bendith gennyt, ac yn ei en ef 
yr ydym yn aur yn gorchymyn yn oſtyngedig ein 
hunain i'th ddwylaw a'th ofal di, y nos 74 ac ye 
dragywydd. Amen. 

A Ein Tad yr hwn wyt, Sc. 

_ Gris ein Harglwydd, Sc. 


$4493 0404044444954 4044" 


BokRUOL Wevni ar ddydd Sadwrn. 


O Arglwydd ein jor ni a'n nerth, mor ardder- 

chog yw dy enw ar yr holl ddaear, yr hwn 
a oſodaiſt dy ogoniant uwch y nefoedd! Ti ſy'n 
gwneuthur trugaredd a barn i'r rhai gorthrym- 
medig 6ll; yr wyt yn agoryd Hygaid y deillion, 
ac yn. gollwng y carcharorion yn rhydd. Tad yr 
amddifaid a barnwr y gweddwon yw Duw' yn et 
brefwylfa ſanctaidd. Daionus wyt ti, O Argiwydd, 
3 bawb; a'th drugaredd ſydd ar dy holl weithred- 
oedd : bendigedig yw'r ſaw} a fendithiech di, a 
melldigedig yw dy holl gaseion. 

Dow mawr a ſanctaidd wyt ti; ond nyni ydym 
bechaduriaid aflan a halogedig. Rhai ynfyd ac 
angall fuom, heb dy adnabod di; yn ſynhwyrol 
i wneuthur drwg, eithr gwneuthur da nid ydym, 
yn medru arno. Dy drugaredd di, O Dovw, 


nm achos na ddarfu am danom: pa nifer on 
gwell 


(136) 

gwell ni fy wedi cael eu torri ymaith, ac na welir 
mo honynt mwy yn nhir y rhat ! 1 Fogg 
Nid oes un than on heneidiau na'n cyrph heb 
garl eu halogi gan bechod. Y mae ein deall yn; 
lawn tywyllwch, mae ein cof ya llygredig, mae 
ein calonnau yn gelyd fel yr adamant, mae ein 
ſerchiadau yn ddacarol, a'n ſynniad yn gnawdol; 
y mae ein meddyliau yn barod-i grwydro odd 
wrthyt ti, hyd yn oed yr amſer y bom yn ymoſt- 
wng ar ein gliniau ger dy fron, i geiſio gweddio 
arnat ! Pe gallem alw ein holl anwireddau i gof, 
nyni a gaem weled, er ein ſyndod a'n cywilydd, 
eu bod yn anirit fel glaſwellt y adaear, ie fel Hd 
y nur, y rhai ni's gellir eu cytrit. Y mae hyd yn, 
oed ein gweichredoedd goreu, a'n haddoliad purat 
ni, yn lawn o r cymmyſgedd faidd hwn o bech- 
od! O Arglwydd o's creffi ar anwiredd, * 0 
honom a ddichon ſefyll? 21 

O na bai ein pennau yn ddyfroedd, a'n llygaid 
ya ffynhonnau o ddagrau, fel yr wylem ddydd a 
nos, o herwydd ein gwrthryfel i'th erbyn, ac o 
het wydd y pla toſt, a'r dinyſtr mawr jawn a dyn- 
naſom ar ein heneidiau! Nid oes neb yn y nef- 
oedd nac ar y ddaear yn abl ein jachau a'n gwaredu, 
ond yr Arglwydd Jesv yo unig; yr hyn yn nydd- 
nu ei gnawd, a jachaodd bob clefyd ac afiechyd 
ymblith y bobl. Wele ni yma yn gorwedd mewn 
truem, o'th flaen di: pa Je y mae ymyſgaroedd 
dy doſturiaethau, O Arglwydd? y mae'n gyfyng 
Jawy arnom! ni wyddom ni beth i wneuthur, ond 


DV . ar nat 


(147) 

arnat ti y mae ein uygaid: canys y mae dy air 
ſanctaidd yn mynegi i ni, nad wyt yn ewyllyſio 
bod neb yn golledig, ond dyfod o bawb i edifeir- 
weh. Ti a ddyrchefaiſt dy Fab Jzsv à'th dde- l 
heulaw dy hun, i fod yn Dywyſog ac ynJachawdwr, | | 
i roddi edifcirwch i*th bobl a maddeuant pechod-- | | 
au. Bendithia bob un o honom ninnau à gwir | 
edifeirwch; a thro ni ymaith oddi wrth ein dry- [| 
gioni;  Rhyddhi a gwared ni, Arglwydd, o'n if 
caethiwed yſbrydol; rhag diſgyn o honom i bydew 4 
dinyſtr: gollwng ni yn rhydd ar gyfri'r jawna |} 
dalodd ein prynwr Jzsv droſom ar y groes. O | 

cymmorth ni i gredu ynddo ef, a chadw ei or- | 

| 


2 
* 
x 


chymynion bob amſer: canys y Thai crediniol ac 
ufudd a arddelir ganddo ef yn nydd y farn, ac a 
wah6ddir gyd ag ef i deyrnas nefoedd; pan fo'r 4 
angrhediniol yn cael eu hanfon FR! i druent I 
tragywyddol, 

Nertha ni, O Arglwydd, i ymlanhau oddi end 
bob halogrwydd cnawd ac yſbryd, gan berffeithio 
ſancteiddrwydd yn ofn Duw. O cymmorth ni i 
fyw, nid i ni ein hunain, ond i'r hwn a fu farw 
droſom, ac a gyfodwyd i'n'cyfiawnhiu. Na ad i 
ni fod un amſer yn anyſtyriol o'gariad a dĩoddef- 
dau yr Arglwydd I ꝝsuv, nac o'r breintiau gwerth- 
fawr:a bwrcaſodd efe i ni; eithr nertha ni iw gofio 
a'i garu yn dragywydd, am iddo ef yn gyntaf ein 
caru ni, a dyfod i lawr o'r nefoedd in prynu, ac 
in hachub oddi wrth ein hollelyoion. Pu beth 
a om ag ti, am iy fith waredwranwylag wir 
n Arglwydd 


— — — 
* - - — 
* WY 
W 


(138) 
Arglwydd Jzsv! - O Dad, dyro i ni lawer o rds, 
in gwaeuthur yn gwbl ewyllyſgar i roddi ein 
heneidiau a'n, cyrph hefyd at dy waſanaeth di, tra 
bom ni byw yn y byd. Caniatta i ni'r fath adna- 
byddiaeth jachuſol o'r Arglwydd JESU ac a'n 
gwnelo ni yn glaf o gariad, ac yn ewyllyſgar i 
ymadael à'r cwbl a feddom, ie, ac à'n bywyd hefyd, 
o's bydd achos, er et fwyn ef. Par i bob un'o 
honom weled nad oes un peth yn yr holl fyd a 
wna les i ni, tra byddo ein heneidiau heb gael: eu 
dwyn i undeb a Cyr1sT Jzsv. Efe ydyw y rhan 
dda, ni bydd eiſiau dim ar y ſawl a'i caffo; canys 
y mae holl gyflawnder y Duwdod yn preſwylio yn 
gorphorol ynddo ef. Attolwg, Arglwydd, dwg 
ni oll i feddu hawl gadwedigol ynddo; canys'y 
ſawl a'i caffont ef, a gant fywyd, ac a feddiannant 
ewyllys da gennyt ti, y Tad nefol. I 


Bydded i'r efengyl dragywyddol (yr bon ſy'n; 


goſod allan degwch a hawddgarwch ein prynwr 
ſanctaidd) gael ei phregethu ymhob man 'trwy'r 
holl fyd ; fel y caffo'r deillion olwg i'w weled ef, 
a*r byddariaid gluſtiau i wrando ei leferydd. Dwg 
y rhai gwahanglwyfus atto ef, i gael jachad, a 
Phar Pr holl rai tlodion ymofyn am wir wybod- 


acth o hono, fel y.gwneler hwynt yn gyfoethog- 
ion mewn ffydd, ac yn etifeddion Wen tragy- 


wyddol. 
Bendithia fawrhydi? r Brenin a*r F tenhides, O 
Arglwydd, llwydda hwynt ymhob peth, a chadw 
hwynt bob amſer rhag y fawl a ewyllyſiant eu 
5 drygu- 


9 ü — ! WWF. WW e 


( 139 ) 

drygu. Ti a addewaiſt wneuthur Brenhinoedd yn 
Dadmaethod, a Brenhineſau yn Fammaethod i'th 
eglwys: : poed felly bo, Arglwydd, yn ein dydd · 
iau ni; fel y cynnydgo. crefydd, fel yr adfy wier 
grym duwioldeb trwy 'r holl 33 ac fel y bõ 
i bob anwiredd gau ei ſafn. Gyrr ymaith y diluw 
o annuwioldeb ſy wedi gorchuddio wyneb ein tir. 

Ti a ddywedaiſt, pan y byddai i'r gelyn ddyfod i 
mewn fel afon, y byddai i ti anfon dy yſbryd i“ 
ymlid ef ymaith : cyflawna dy addewid ar frys, er 
gogoniant 1th enw dy hun, O Arglwydd; er cy- 
ſur 'th bobl ſy'n hiraethu am weled diwygiad yn 
cael ei ddwyn yn y blaen; ac er cldd i olud dy 
ras, yn nhroedigaeth miloedd o bechaduriaid coll- 


edig. 
Tywallt o'th yſbryd ar holl bennaethiaid a barn- 


wyr y deyrnas, fel y bo iddynt droi min y cle-. 


ddyf o awdurdod a oſodwyd yn eu dwylaw, ya er- 


byn pechod ac annuwioldeb. Na id iddynt farnu 


ar gam, na derbyn wyneb y Thai annuwiol: eithr 
bydded i farn redeg i wared fel afon, a chyfiawn- 
der fel ffirwd gref. O Dpuw trugarogy cynnorth- 
Wya holl weledyddion Sion, i fod ya wiliadwrus 
ac yn ffyddlon yn eu gwaith : nertha hwynt i i oſod 
allan 5 ardderchawgrwydd yr Arglwydd e 
rhybuddio pechaduriaid rhyfygus, a difraw, 
tacr alw i ymadael à'u ffyrdd drygionus, a 95 
atto ef i gael cymmod, a heddwch, a bywyd tra- 
gywyddol. ene 
Cofia di, Arglwydd, am y rhai fy n gorwedd: 


ar eu claf welyau. Par iddyat yſtyried, nad yw 
cyſtudd 


— — — — — — —— — RR 


2 4 
1 * _ 4 _ _ - — 
o = b E = — 
— — 2 — - — äƷ—lĩ . — — — — 2 — 


— — » 
— — ms = on 
_—_ 
—̃ —g—b—ͤ— 


E 
eyſtudd yn dyfod allan o'r pridd, na : chlefydau 
yn blaguro o'r ddaear; eithr mai tydi ſyn cu 
danfon, 'i'r diben mwyaf graſlawn a charedigol, 
ſef, er dwyn dynion i weled drug pechod, ac i 
edifarhiu am dano, fel y caffont hawl yn yr Ar- 
glwydd Jzsv, yr hwn ſy'n jachiu pob clefyd ac 
afechyd a fo ar gyrph ac eneidiau ei bobl, 


Bendithia yr holl yſgolion addyſg a oſodir i 


fynu ymhob lle trwy'r deyrnas: bendithia mewn 
modd neillduol yr eluſen y/polion, ym mha rai y mae 
y rhai jeuainge, ar Hodion anwybodus, yn cael eu 
dyſgu i ddarllain dy air ſanctaidd di yn eu biaith 
eu hunain. Par iddynt ddyſgu casau pechod, a 
charu duwioldeb; fel y tyfont i fynu i fod yn 
blanhigion harad a chynnyddus yn dy eglwys di. 
Bydd di dda wrth gynnorthwywyr eu Hiechyd- 
wriaeth, ac na àd i'r diafol, na neb o'i offerynnau, 
allu .chwyſtro Ilwyddiant y gwaith hwn, na di- 
galonni y Thai ſy'n dymuno ei gynnydd. 

O Arglwydd tirion! nertha y rhai oll ſydd dan 
amheuaeth a blinder yſbryd, i obeithio yn dy 
drugaredd di yng NearisT JESsu. Dywed with 


y rhai ofnus o galon, mai ti y] Duw-eu Hiech- 


ydwriaeth. Cymmer di ofal am y gweddwon, a 
nertha yr amddifaid i ymddiried ynot. Cymmer 
ofal hefyd am bob un o honom ninnau, 4 pbawb 
o'n perthynaſau, y dydd heddyw: cadw ni yn 
ddiniwaid;.a lwydda-yr hyn a fô'n llaw gennym.. 

i Dioleb'1 1 ti, Atglwydd, am ein cad w ni mewn 
diogelwch 7 nos doineddaf. Ti a tnacthoſt ein 


dla“ cwig 


— — —” — — —_— * 
* 


( 142) 
cuſg, yn fuddiol, a'n him yn felus i ni. Vr yt 


yn ein llwytho beunydd a 'th drugareddays, bob 
bore, y maent yn dyfod o newydd. O par i nin 


nau dy gyfarfod di bob bore, ar ein gliniau; ith 


fendithio am danynt oll. Ti, O Dpuw, ſy 'n 


troi ein nds ni yn ddydd, a'n tywyllwch. yn oleuniʒ 


ac yn peri i derfyn bore a hwyr lawenychy;. Dialch 


i ti am dy holl drugareddau i i ni, ac i'r holl. Mad 


hon yn gyffredin: ond ni a ddymunem help o 'r 


nefoedd i'th glodfori di uwchlaw pob peth am ein 
prynwr bendigedig, yr Arglwydd Jzsv, yn ei 


enw ef yr ydym yr awr hon yo, gorchymyn ein 
bunain! i ofal dy ragluniaeth, i lywodraeth dy ris, 
Ac i dywyſiad dy yſbryd ſanctaidd di, y dydd hwo 
ac yn, re 3 ein Le 
| Ein Tad yr hwn wyt, So. 
Gras ein Harglwydd, Sc. 


BEDSEEDELZELDADLEELEDZ 
© "PRYDNHAWNOL Weppr ar ad. Sadwen. 


* 


r Ollalluog ac anfarwol Amend Dow, cre⸗ 
awdydd y nefoedd a'i heſtynnydd, lledydd 


y ddacar &'i chavid, rhoddwr anadl r bobl ſydd 
arni, ac yſbryd i'r rhai-a rodiant ynddi. Tydi n 
oſodaiſt ſylfaeni er ddaear,' a thydi ſy*n eynnal co- 


lofnau'r nefoedd. Mor fawredig yw dy weith- 
redoedd, O Arglwydd, mewn doethineb y gwnae- 


thoſt hwynt oll, Ilan ydy wr Adaear th gyfoeth 
Dy dragarod, Arginyady had dye 1 nah, 


a'th 


* 
= 
* 
*z 
4 
44 
7 
= 
5 
; 
RY 
| 
4 
q 
N 
. 
| 
* 
} 


( 142 ) 


a'th wirionedd hyd y cymmylau. Fel myny ydd- 


oedd cedyrn'y mae dy gyfiawnder ; d yfnder mawr 
yw dy farnedigaethau : dyn ac anifail a gedw] di, 
Arglwydd. Ynot. ti yr ydym ni yn byw, yn 
ſymmud ac yn bod, tydi a'n cedwaiſt ac a'n gwa- 
redaiſt hyd y pryd hwn: mor werthfawr yw dy 
drugaredd, O Dpuw! am hynny, yr ymddiried 
plant dynion dan gyigod dy adenydd. 
Cynnorthwya ni, O Arglwydd, i yſtyried yn 
ddifrifol, y mawrhydi gogoneddus a berthyn i ti, 


ger bron yr hwn yr ydym ni yn ne:au y n6s hon; 


fel na bo i ni ruthro yn fyrbwyll, fel ynfydion at 
orfedd dy ras ; eithr bod i ni ddyfod gyd à pharch 
a gwylder: canys y mae ein dedwyddwch pre- 


ſennol a thragywyddol yn ſefyll ar y llwyddiant a | 


gaffom ni ger dy fron di. Fe ddylai fod arnom 
gywilydd i godi ein hwynebau tu ag attat: canys 
gwrthryfelgar fuom i 'th erbyn trwy ein holl 
fywyd. 

Nyni a roddaſom ein haelodau yn arfau anghyf- 
iawnder i bechod. Ein traed a redaſant i ddry- 
gioni: ein dwylaw a wnaethant anwiredd; ein 
llygaid a edrychaſant ar wagedd ; y mae ein cluſt- 
iau yn hwyrdrwm i wrando ar leferydd dy air di, 


ond yn batod-1 wrando ar ymadroddion lygredig 
a choeg ddigrifwch: ein tafodau a gablaſant dy 


enw mawr, yn lle dy foliannu a'th ogoneddu, fel 
y dylaſem wneuthur : halogedig yw, hyd yn oed 
ein meddwl an cydwybod! J pen oll ſydd 


* 2'r holl galon yn lleſg. O wada y traed 
hyd 


Mon © 


( 143 ) GE 
hyd y pen, nid oes dim eyfan ynddo; ond at 
chollion a chleiſiau a gweliau crawnllyd: y rha\ 
ni waſgwyd; ni eee ac ul thynerwyd ag 


olew. 

Oo Arglwydd araſlawn, vegkckd wrthym, Jacha 
holl leſgedd ein heneidiau, a ſancteiddia ni yn 
gwbl oll; fel y caffom fyw ger dy fron di yn dra- 
gywydd. Dyro i ni yſbryd doethineb Yn dyſgu 
i' th adnabod di, ac ĩ oleuo llygaid ein meddyliau; 
fel y gwyppom beth yw gobaith dy alwedigaeth 
di, a pheth yw golud gogoniant dy etifeddiaeth 
di yn y ſaint, a pheth yw rhagorol fawredd dy 
nerth tu ag at y rhai ſy'n credu yng NenrisT 
Jeu; yr hwn a gyfodaiſt ti o feirw, ac a oſod- 


{| ailt i eiſtedd ar dy ddeheulaw dy hun yn y nefol- 


ion leoedd. Efe yw ein harchoffeiriad mawr ar dy 
Dovw : nertha ni i ddyfod yn hyderus, trwy ffydd 
yn ei enw.ef, at orſeddfainge y gras, fel y der- 
byniom drugaredd, ac y caffom ras yn gymmorth 


I cyfamſerol.. 


Cymmorth ni i ddiſgwyl yn ddyfal wrthyt ti, 
O ein Duw, a gwna ni yn gynnyddus yn dy ras, 
fel yr elom rhagom o nerth i nerth, nes caffom 
o*r diwedd ymddangos ger dy fron di yn Sor. 
Cynnydda ni mewn goſtyngeiddrwydd a hunan- 
ymwadiad, mewn deall ac amynedd, a chariad 
perffaith tu ag attat ti a phob dyn. Nertha ni, 
Arglwydd, i wilio a gweddio bob amſer, fel na- 
ſyrthiom i brofedigaeth, ac na bo i awr angau a 
dydd-barn ein goddiwes ni yn ammharod. Llawer 

O 


— ö „ ˙ . ͤ— — — 
— 
— 


(144) 
© ddyddiau ac wythnoſau o'n bywyd ſy wedi my 
ned heibio, ac ni welwn mo honynt mwy: ni 
wyddom ni pa leied .o'n hamſer ſydd etto yn 6l 
ac heb ddarfod. Par, attolwg, i'r yſtyriaeth 0 
hyn, Yn deffroi i weithio allan ein Jechydwriaeth 
ein hunain trwy ofa a dychryn ; fel pan ddelo yr 
awr olaf, J bo gennym hyder a chyſur yn ein hes 
neidiau; in gwneuthur yn galonnog ac e 
wrth gyfarfod a brenin y dychryniadau. 

| Trugarha, O Do vw, wrth yr holl fyd re 
ſy'n gorwedd mewn drygioni. Llewyrched go- 
leuni yr efengyl dros wledydd yr boll ddaear, fel 
y dyger ei phreſwylwyr i'r jawn, allan o fagl di- 
afol, ac allan o feddiant y tywyllwch, Bendithia 
yr efengyl a llwydda ei gweinidogaeth (mewn 
modd neillduol) ym myſg trigolion y wlad hon: 
bydded dy orſeddfainge di, a. theyrnwialen 1 
frenhiniaeth, yn waſtadol yn ein plith. Na ad i'n 
goleuni ddiffoddl z eithr ail ennyn luſern dy deml; 
a phir i bob rhan o'r deyrnas gael. ei llenwi A 
gwybodaeth o'th ogoniant, fel y toa'r dyfroedd ö 
mor. 

0 Dear, 96d i'r Brenin dy farnedigaethau, a 
bydd iddo ya dwr cadarn, ac yn dy amddiffyn 


hag wyneb ei elynion. Cuddia ei ben ef yn nydd 


y rhyfel. Bendithia ei arfau a llwydda ei filwyr, 


fel y ſathrer i lawr ei holl gascion ef, tan ei draed. 
| Bydded i'r Frenhines 2'r holl Frenhinol deulu fod 
5 ofal neillqyo] dy ragluniaeth di bob amſer. 
5 bawb on Fer ernie i ymofyn cyfate 

| wyddyd 


BP 5 1 5 © = & © 


(145) 
wyddyd o' th enau di yoghylch Boll achfion y 
deyrnas. 

Bendithia, Arglwydd, a neyada bawb o'n dy- 
ſgawdwyr a'n bugailiaid yſprydol: par iddynt 
borthi dy braidd yn Sale a dangos eu trueni ”r 
rhai ſydd yn parhàu yn ddiymofyn am yr Ar- 
glwydd Jzsv.  Gwna di bwynt yn weinidogion 
cymmyys y Teſtament Newydd, nid i'r llythyren, 
ond i'r yſbryd; can's y lythyren ſy'n lladd, ond 
yr yſbryd ſydd ya bywhau. Cofia, O Dpuw, am 
y Thai oll ſy'n rhwym mewn cyſtudd a blinder: 
par iddynt ddioddef dy geryddon yn amyneddgar, 
a-deiſyf dy fendith arnynt, fel y byddont well o'u 
plegid. Cymhwyſa di hwynt i'r hyn ſydd o'u 
blaen, pa un bynnag a'i bywyd a'i angau fyddo. 

Trugarhà wrth y caethion, y trallodedig a'r 
galarus, a phawb ag ſydd mewn cyfyngderau ar 
dir a mor. Nyni a ddymunwn arnat gofio am y 
weddw a'r amddifad, cyſura a dyſg_hwynt i ym- 
ddiried ynot. Dyſg y rhai jeuainge th gofio di 
eu creawdwr ym mlodau eu hamſer: bendithia 
hwynt à'th ras, fel y dyſgont dy ofni a chadw dy 
orchymynion Yu holl galonnau. Bydd dyner a 
thirion, O Arglwydd, wrth y rhai y mae y dydd- 
iau blin a'r blynyddoedd anniddanus wedi eu 
goddiweddyd; na wrthod .hwynt, pan ballo eu 
nerth. Y mat gan dy Fab Jesv, ; rai bin ddiſgybl- 
ion yn y byd; cofia hwynt mewn, modd veilldua!: 
par iddynt flodeyo fel | palmwydd, a bod MA 
fon ac $1) iraidd yh cu henaint, gan ffrwyth 6f Wy- 

fwy, 


©” =p — em. - 


rus. - . 


( 146 ) 
fwy, nes bo iddynt-ddyfod o'r diwedd yn gwbl 
addfed i ogoniant y nefoedd, 

Dyro bob peth wrth fodd eu calonnau i'r cyf.- 
ryw rai ag a ddyſgwyd gennyt ti, i doſturio wrth 
anwybodaeth y tlodion yn ein plith ni; ac i gyf- 
rannu yn helaeth tu ag at eu dwyn i wybod y 
pethau a berthyn 1 Jechydwriaeth eu heneidiau. 
Bydded dy fendith yn canlyn llafur eu cariad, a 
bydded eu gwobr yn berffaith gyd 4 thi yn y nef- 
oedd. Rhynged bodd i ti, O Dad, i gyfrannu 
o'th ras a phob bendithion angenrheidiol i bawb 
o'n perthynaſau ; fel y dyſger hwynt i'th ofni di, 
a rhodio yn dy ffordd, tra byddont byw yn y byd. 
Cymmer hwy a ninnau a'r cwbl a feddom, 1'ch 
gadwraeth raſol y n6s hon. | 

Diolch i'th fawredd di, y Tad graſlawn, am dy 
ddaioni a'th hol] drugareddau i ni bob amſer. Yr 
ydwyt yn achub ein blaen ni a bendithion daioni 
ac 4 rhoddion gwerthfawr, ac yn gwneuthur yn 
dra rhagorol droſom, tu hwynt Yr hyn yr ydym 
ni yn ei ddymuno neu yn ei feddw]! DPaionus 
ydwyt, O Arglwydd, a'th drugaredd ſydd ar dy 
holl weithredoedd. Ti a'n cedwaiſt rhag pob di- 


gwyddiadau drwg y dydd a aeth heibio : a thi a 


roddaiſt gennad i ni i ymoſtwng o'th flaen yr awr 
hon. Derbyn ein gweddi, O Arglwydd, a deued 
ein deiſyfadau i fynu yn gy mmeradwy ger dy fron, 
er mwyn teilyngdod ac eirjolaeth ein prynwr ſanc- 
taidd; am yr hwn y dymunai ein heneidiau fen- 
dithio dy fawredd, tra bom ni * * ddaear, me win 


g⁰ baith 


( 147) 
gobaith o gael, trwyddo ef, dy foliannu yn ddi- 
ddiwedd yay nefoedd ; boed iddo ef, gan bynny, 
gyd à thi, a'r Yibryd Gian, bob clod, ufudd-dod 
a mawl, yn dragywydd. Amen. 
| Ein Tad yr hwn wyt, Sc. 
_ Gras ein Harglwydd, Ce. 


SOD - Cy · Oper · C- * 
Gwrppr neilldual i un a f0 dan Argyoeddiad. 


Sn ſanctaidd a gogoneddus, yr hwn 
wyt yn gyflawn o burdeb a gwirionedd ! 
Nid yw yr haul, y lloer a'r ser, ddim amgen na 
Ilwch dan dy draed di. Yr wyt yn burach dy 
natur, ac yn lanach dy olwg nag y gelli edrych 
ar bechod ; ac ni thrig dim anwiredd ger dy fron. 
Nid yw'r nefoedd ei hun yn lin mewn cymmhar- 
iaeth i ti. Pa faint'mwy fftaidd a drewedig yw | 
dyn, yr hwn ſyn bwytta pechod fel bara, ac yn 
yfed anwiredd fel dwfr ? | 
O pa fodd y dichon y fath bechadur aflan ag 
wyf fi, edryeh i fynu tu ag at anneddle dy ſanc- 
teiddrwydd, na chymmeryd dy enw mawr di yn 
fy ngenau halogedig! canys pechais yn erbyn y 
nef ac o'th flaen dithau, ac mwyach nid wyf deil- 
wng i'm galw yn blentyn i ti. O mor galed yw 
ty nghalon, mor dywyll yw fy neall ac mor gyn- 
dyn yw fy ewyllys! Y mae rhifedi fy mhech- 
odau fel tywod y mor; a'u maintioli fel mynydd- 
oedd. Plentyn digofaint ydwyf wrth natur, a 
G 2 cholledig 


(148) 
cholledig fyddaf yn dragywydd, oni wel dy fawr- 
edd di fod yn dda i droi attaf, a thrugarhau withyf 
ar fyrder. 

O Dpuw, bydd drugarog wrthyf bechadur. 
Bendithia fi à gwir edifeirwch, a nertha fi i wir 
gredu yn dy Fab Jesv; yr hwn a ddaeth i'r byd, 
i geiſio ac i gadw yr hyn a gollaſid. Efe a ddi- 
chon yn gwbl jachau y rhai ſy'n dyfod attat ti 
trwyddo ef, gan ei fod ef yn byw bob amſer i eir- 
Jol droſtynt hwy. Trwyddo ef y rhoddir cennad 
i mi, y pennaf o bechaduriaid, i nesàu at orſedd 
dy ras di yr awr hon, i ymofyn am drugaredd, 
ac i geiſio gras yn gymmorth cyfamſerol. Im- 
wel a mi, O Arglwydd, a'th Jechydwriaeth. 
Maddeu fy anwiredd, canys mawr yw : ſymmud 
fy mhechodau oddi wrthyf, cyn belled ag yw'r 
dwyrain oddi wrth y gorllewin; fel na bo iddynt 
ddyfod i'm cywilyddio yn y byd hwn, nac i 'm 
condemnio yn nydd y farn, Nertha fy enaid 


egwan i ddiſgwyl wrthyt ti, am gymmorth i rodiof 


ger dy fron mewn ſancteiddrwydd, ac uniondeb 
calon, dros ainſer fy ymdaith yn y byd. Na ad 
i mi dy anghofio di, na phechu i'th erbyn byth 


mwy : Kur par i mi ddyſgu dy ofni di, a'th garu, 


um boll galon, à'm holl enaid, à'm holl feddwl ac 
2m holl nexth, Pyro i mi ras;z a minnau a rodds: 

ſy enaid a'm corph at dy waſanacth di, tra bydd- 

wyf byw. 

Cad fi attolwg, rhag pob pechod ac anwi- 
redd, a gwared fi oddi wrth bob peryglon Y d 


beddyw 


eee 2 OA = 


wW ea rt 


25 


— 


61490 


ye fy ngweddi, O-Arglwydd ; a IIwyr fendithia fi, 
er mwyn Jzso Gaist dy anwyl Fab; i'r hwn, 
11 gyd a thi, a'th Yiſbryd (lan, y bo 'r holl addol- 
ir lad, y parch a'r gogoniant yn oes oeſoedd. Amen. 
d, Ein Tad yr hwn wyt, &c. 

di. Gras ein Harglwydd, Sc. 

ti 

ir- $4 1 . * b - **. 7 .. #44 * 4 
+ \ 'GweDp1 dros ddyn claf, 

q, V DU W mawr anfarwol! yr hwn wyt o dra- 


0 gywyddoldeb hyd dragywyddoldeb. Ynot 
7 ti yr ydym ni ya byw, yn ſymmud ac yn böd. 
d Oddi wrthyt ti y derbyniaſom ni ein bywyd ar y 


at] meryd ymaith oddi wrthym, yr amſer, y m6dd 
a'r lle y gwelo dy fawredd di fod yn dda. Nid 
; ydym ni ond megis er doe, ac ni wyddom ni pa 
un a'i yn y byd hwn, neu yn y byd tragy wyddol 
y byddwn ni yforu. Pridd ydym ni, ac.i'r pridd 
y dychwelwn, Nid yw ein bywyd ond megis 
tarth, neu gyſgod, yn ymddangos dros ychydig, 
ac yna yn diflannu. Nid oes i ni yma ddinas 
barhaus;'yr ydym ni yn trafaelu yn feunyddiol 
tua byd arall; ac yr ydym ni or nes 'n diwedd 
yr awrhon nag y buom erjoed or blaen. : 
; O Arglwydd, edrych arnom mewn trugaredd, 
a maddeu ein holl bechodau; er mwyn dy anwyl 


Fab Jesv, Bendithia mi à'th ! ras, i'n nerthu 7th 
8 & 3 ogoneddu 


beddyw neu y nds hon] ac yn dragywydd. Gwrando 


' cyntaf, ae yn dy law di y mac'r gallu i, gym- 


( 150 ) 
ogoneddu di bob amſer; ac i ddiſgwyl wrthyt ti 
yn unig am yaawared, pan y bom mewn-clefyd a 
chyfyngder. Par i'r rhai oll ſydd dan dy geryddon 
di, wybod mai cyfiawn yw dy farnedigaethau, ac 
mai mewn ffyddlondeb yr wyt yn eu cyſtuddio. 
Par iddynt yſtyried, nad yw cyſtudd yn dyfod 
allan o'r pridd, nac yn blaguro allan o'r ddaear ; 
eithr mai tydi ſy'n daroſtwng ac yn dyrchafu, yn 
clwyfo ac yn jachiu, yn dwyn i wared i'r bedd ac 
ya codi i fynu drachefa. Bydd di, y Duw tra- 
gywyddol, yn noddfa iddynt, a bydded y breichiau 
tragywyddol oddi tanynt 'w cynnal i fynu. Dy- 
wed y gair am faddeu eu pechodau, a hwy a 
faddeuir: dywed y gair am achub eu beneidiay, 
a hwy a achubir. 

Nyni a ddymunem, trwy ffydd, ddwyn y cldf 
bn at borth dy drugaredd, gan ddeiſyf arnat-ti 
ei jachau ef, O Arglwydd, ſancteiddia yr ym- 
weliad hwn iddo; fel y caffo achos 1 ddywedyd, 
mai da fu iddo gael ei gyfuddio, ac mai mewn 
ſfydd londeb y darfw1 ti ei geryddu, er mwyn ei 
ddyſgu 1'th adnabod di, ac i ddiſgwyl wrth dy 
Jechydwriaeth. Trugarha wriho, maddeu ei 
holl bechodau a gollwng ef yn rhydd rhag diſgyn 
o Bono i'r pwll. Y mae pob clefydau dan dy aw- 
durdod a'th Jywodraeth di: wrth dy arch di y 
maent yn dyfod, ac wrth dy orchymyn di y maent 
vn ymadael. 

O Did trugarog, dyro i'r cli hren 3 
Gan. ci i gxfadd, a chymmorth i obeithio a diſgwyl 


I 


yr $$ „ „ # WW 


(ist) 
yn ddiſtaw am dy Jechydwriaeth di. Nertha of 
i gredu yn yr Arglwydd Jesv, ac ymddiried yn- 


ddo fel ei unig feddyg; ac fel ei unig geidwad #i 


Jachawdwr. Efe a ddichon yn gwbl jachiu y 


Thai oll a ddeuant trwyddo ef attat ti; canys y 


mae efe yn byw bob amſer i eirjol droſtynt hwy. 
Arbed fywyd y cyſtuddiol Hun ychydig yn hwy, 
a dyro iddo ras, fel y gallo fyw yn well o hyn 
allan: ond, o's nad wyt yn gweled bod yn dda i 
roddi iddo ychwaneg o amſer i fyw; attolwg, 
maddeu ei holl bechodau, a derbyn ef i fywyd 
tragywyddol. Nertha ef i roddi ei hunan i fynu 
yn. gwbl i'th ewyllys di, a dyſg ef i oſod ei holl 
obaith a*i ymddiried yn dy drugaredd di yng 
NenrisT Jzsv; fel y gallo edrych ya hy ac yn 
gyſurus yn wyneb brenin y dychryniadau. Bydd 
di gyd ag ef yn nyffryn cyſgod angau, fel nad ofno 
niwaid ; bydded i' th wialen a'th ffon ei gyſuro. 

_ Gwrando ein gweddi, O Dnuw, a derbyn y 
clif hon, a phob un o honom ninnau y freichiau 
dy drugaredd yr awr hon. Bendithia bob un o ho- 
nom 4th ras ac à'th yſbryd ; a nertha ni i'th ogo- 
neddu di ar y ddaear, fel y caffom, yn ol y fuchedd 
hon, ein derbyn attat ti i deyrnas nefcedd, trwy 
gyfryngdod a haeddedigaethau Jzsv GRIST tin 
Harglwydd; i'r hwn, gyd a thi, a'r Yſbryd Glanz 
boed pob clod, moliant a gogoniant yn oes och 


Ein Tad yr hwn wyt, g 
Gras ein Harglwydd, Go. 
| Genn 


( 152) 
Oro! 1 ddyn claf. 


{ O Arglwydd graflawn a thrugarog, yr wu nid 
wyt yn dirmygu ochenaid calon gyſtuddied- 
ig, nac adduned y gorthrymmedig. Wele yma 
bechadur tlawd annheilwng, yn dymuno nesfu at 
borth dy drugaredd, yr awr hon! Y mae fy 
enaid yn glaf, y mae fy nghorph hefyd yn glaf: 
ac yr ydwyf yn ſicer o farw yn dragywydd dan 
dy ddigofaint di, oni wel dy fawredd fod yn dda 
i drugarhau wrthyf, am cadw yn fyw, er mwyn 
yr Arglwydd Jzsv. Pan yr edrychwyf yn Gl, 
ac yſtyried y modd y treuliais. fy mywyd, hyd 
yma; nid wyf yn gallu canfod fod i mi gyſur 
oddi wrth ddim a wnaethum i erjoed; ond yn 
hytrach fod y cwbl yn achos o ofid calon a dych- 
ryn mawr i mi: .canys treuliais fy hol! fywyd 
mewn oferedd a gwrthryfel yn dy erbyn di. 
Ni's gallaf alw yn 6l, gymmaint ac un awr na 
munud o'r amſer gwerthfawr a aeth heibioz ac ni 
wn i lai nad wyf, yr awr hon, dan wys a al 
i ymddangos ger dy fron di, yn nhragywyddol- 
deb: pa beth'a ddaw o'm henaid truan, oni weli 
di fod yn dda i drugarhàu wrthyf, a maddeu i mi 
y cwbl yn rhad, er mwyn dy Fab Jezv? Er 
bod fy ngwrthryfel i yn fawr jawn, etto y mae dy 
drugaredd di yng NcurisT yn anfeidrol mwy ! 
Gwir yw, O Arglwydd, fod fy mhechodau am 
hanwireddau j, wedi tyfu hyd y nefoedd; etto y 
mae dy drugaredd di yn uwch na'r nefoedd. Pa 
| twya 


e A 2 OHH © 0 


to 


( 153) 
Frya pechadur wyf, cymmaint a hynny yh fwy 
yw'r eiſiau ſydd arnaf am faddeuant a thrugaredd. 
— rugarhi wrthyf, O Dovw, cyn diſgyn o honof 

rr pWII. 

O Arglwydd, dyro i mi nerth ac amynedd dan 
y cyſtudd hwn ; fel na bo i mi anfoddloni na 
grwgnach yn erbyn dy ewyllys di. Par i mi 
yſtyried dy fod di yn fy nghoſbi yn llawer jawn 
lai nag yr haeddai fy mhechodau i. Wele fi 
yma, O Arglwydd, dan dy law di; o's cedwi fi 
yn fyw, byw a {yddat : ac yr wyf ya bwriadu, 
trwy gymmorth dy ras di, i ty ya well o hyn 
allan, nag y büm i hyd yma, o's rhynga bodd 1 


ti arbed fy mywyd y waith hon, a rhoddi i mi 


ychydig o amſer i fyw yn hwy yn y byd. © 
gariad ar fy enaid, gwared fi o bwll llygredigaeth, 
a thafl fy holl bechodau o'r tu 61 th gefn. Nid 
yw fy nyddiau ond ychydig, bryſia, O Dpuw, a 
gwared fi; cyn myned o honof le na ddychwel- 
wyf, i dir tywyllwch a chyſgod angau. 

Cofia fi, Arglwydd, yn öl dy raſlonrwydd i i'th 


bobl, a ſancteiddia yr ymweliad hwn i mi; fel y 
byddwyf well o'i blegid, ac y caffwyf achos, yn 
©l llaw, i' th garu a'th fendithio di am dano. O 


parotoa fi erbyn yr amſer y bo i'm daearol dy o'r 
babell hon gael ei ddattod, a phar i'm hymddat- 


todiad, pan ddel, fod mewn tangnefedd. Yr wyf 


yn lleſg ac yn egwan jawn! y mae fy nghnawd 
am calon yn pallu: O bydd di yn nerth i'm calon 
ac yn rhan dragywydd i mi. Yr wyf yn awr yn 

| gorchymyn, 


( 154 ) 
gorchymyn, yn oftyngedig, fy hun i'th ddwylaw 
di, O Dad, yn enw Jzsv GRIST, ty unig geidwad 
am gobaith; i'r hwn, gyd a thi, a'r Yſbryd Glan, 
y bd pob mawl ac addoliad yn dragywydd. Amen, 

Ein Tad yr hwn wyt, Sc. 
Gras ein Harglwydd, Sc. 


Gras o flaen brd. 

O Arglwydd, bendithia ni a'r holl drugareddau 

yſbrydol a thymhorol yr wyt yn eu rhoddi i 
ni o bryd Yw gilydd ; begdithia yr ymborth hwn 
fydd ger ein bron yn breſennol, a chymmorth ni 
Ach wis i fwytta ac yfed, a wfeuthu pob peth 
er gogoniant i'th enw ſanctaidd di, trwy I xsU 
Galsr e ein b prynwr. Amen. | 


Gris ar a 0 


Beg fyddo dy enw di, y Tad trugarog, 

am dy fod yn gofalu am danom bob amſer, 
er annheilynged ydym, ac yn ein porthi hwyr a bore 
a chanol dydd. O'th ddwy law di y cawſom ym- 
borth yr awr hon; derbyn ein diolch am dano, 
a nertha ni !th garu a' th waſanaethu di yn ffydd- 
lon yn y mwynhad o' th holl drugareddau, tra bom 
ya y byd, fel y caffom ein derbyn 1 ſywyd tragy- 
-wyddol,yn y diwedd, trwy Ixsv GRIST ein u Har- 
glwydd. Amen. £555 


——2——— — — Þ 
I , tn ihe: bor oh 


* 
d 
5 
A 


